ગ્રસ્તાવના 

આ પુસ્તકનો પહેલો લેખ, જે એના નામકરણુનુ' 
નિમિત્ત થયો છે, તે “વીરપૂજા'નો છે.કાર્લાઈલના અભ્યાસ વિનાં 
એ લેખ ન લખાયો હોત એ જણાવવાની ભાગ્યે જ જરૂર 
હોય. ભાર પછીના ખે લેખો! ઉપર કાર્લાઈલનું ત્રણ ઘણુ 
વધારે છે. “હઝરત મહમ્મદ પયગમ્મરુંનો લેખ પ્રથમ “ સાંજ 
વર્તમાન'ના ઇ. સ. ૧૯૧૧ના “પતેતી અ'ક'માં છપાયલે!. 
ઈ. સ. ૧૯૩૪ના મસે માસની ૨૩મી તારીખે સુરતના 
સુસ્લીમ ખધુઓના સાહસથી “ પયગસ્મર જન્મોત્સવ ' 
ઉજવવામાં આવ્યા તે પ્રસંગે એ મૂછા લેખમાં ફેટલાક 
અગત્યના સુધારાવધારા કરીને તે ત્રણુ ભાષણુના સ્વરૂપમાં 
ખદલી નાંખવામાં આવ્યો, અને એમાંતુ' પહેલુ' ભાષણુ એ 
ઉજવણીને પ્રસગે મે' વાંચી સ'ભળાવ્યું' હતુ. ખીન્ન' ખે 
ભાષણ! એને પ્રાપ્ત થયેલા નવા સ્વરૂપમાં તે! અર્હી 
પહેલ્દી જ વાર પ્રકટ થાય છે. ત્યાર પછીનો “સાટિન 
લ્યુથરનેો લેખ આ પુસ્તકતે માટે નવો જ લખાયલે। છે. 
હ્યૂથરના જીવનના સૌથી યાદગાર પ્રસગેનુ' સલગ નિરૃપણુ 
કરવાની જરૂર જણાયાથી એ લેખના ત્રીજા ખડમાં એવુ 
નિરૂષણુ કરવામાં આવ્યુ છે, તે સિવાય આખા લેખમાં 
હું| કાર્લાઇલને જ વળગી રહ્યો છુ, અને કાર્લાઈલના વિચાર જ 
નહિ પણુ એની વાણીનો જુસ્સે! પણુ આપણી ભાષામાં 
ઉતારવાને। મે' યથાશક્તિ પ્રયાસ કીધો છે. ત્યાર પછી 
જહારાજ અશેક' વિષેના લેખ છે. “વસન્ત'ના વિદ્ાન્‌ 
તત્રીએ એક .વખત “ભરતખ'ડના વીસ મહાન્‌ પુરુષે” 
વિષે ચર્ચા ઉપાડી હતી, અને એ ચર્ચાને અગે ચુજરાતના 
અતેક વિદ્વાનોના મત એમ એકઠા કર્યા હતા. -ચર્ચા 


ર 


પૂરી થયા પછી, ચર્ચામાં ભાગ લેનાર દરેક વિદ્વાને 
ત'્રોજીએ વિન'તિ કરી હતી કે પોતાના પસ' કરેલા 
વીસ સહાપુરુષોમાંથી ગમે તે એક વિષે ચસ્ત્રિત્મક લેખ 
'વસન્ત'માં પ્રકાશન માટે મોકલી આપવો. એ વિનતિ 
મારા આચાર્યશ્રી તરફ્થી આવેલી હોવાથી મારે તો. તે 
આન્તારૂપ જ હતી, એટલે મે “મહારાજા અશોક? વિષેને 
લેખ લખી મેકલ્યેપ હતે, એ વખતે એ વિષયમાં સૌથી 
વધારે પ્રતિષ્ઠિત અને પ્રમાણુભૂત ગણાય એવે ગ્રન્થ 
મિ. વિન્સેન્ટ સ્મિથનો જ હતે, એટલે મારો લેખ એ 
ગ્રન્યને ભાધારે જ લખાયો હોય એ સ્વાભાવિક છે, સંગીન 
પ્રમાણના આધારે ઘડાયલા નિર્ણયો એમાં રજુ કરવામાં 
થાવ્યા હોવાથી એની પ્રતિષ્ઠા હજી પણુ કાચમ છે. એ 
લેખ લખાયો ત્યાર પછીના કાળમાં શ્રીયુત દેવદત્ત 
ભાંડારકર વગેરે વિઠ્દાનેદ તરફથી શિલાલેખોના વધારે 
વિશાળ અને ઊ'ડા વાચનને પરિણામે જે કઈ વિશેષ 
ઊહાપોહ થયો છે તેનુ' તાત્પર્ય જ્યાં ન્યાં જરૂર લાગી 
લ્યાં ત્યાં ટિપ્પણુ રૂપે આ સુસ્તકમાં મે* દાખલ કર્યું” છે 
તે વાચકને ઉપયોગી થઈ પડરે. છેલ્લો લેખ “મહર્ષિ 
દયાનન્દ સરસ્વતી' વિષેનો છે, એ લેખ અસુક સુસ્તકને 
આધારે લખાયો નથી, છતાં તે નિરાધાર છે એમ માનવાનું 
કારણુ નથી, શ્રીયુત ઝવેરચ'& મેઘાણી, શ્રીયુત રમણુલાલ 
વસન્તલાલ રેસાઈ વગેરે જેમણુ જેમણે મહર્ષિને વિષે 
કેઈ પણુ લખ્યુ' છે તેમતુ ગુજરાત ત્રણી છે, અતે ડડ 
પણુ તેમનો ત્રણી છુ. રા 


૩ 


જગતૂના ચાર મહાન્‌ ધર્મના પ્રતિનિધિઓનુ' ચરિત્ર- 
નિરૂપણુ આ પુસ્તક વડે રજુ કરવામાં છુ નિમિત્તભૂત 
થાઉં છુ એ વિચારથી મને આનન્દ થાય છે, ચારનાં 
કર્તવ્યક્ષેત્ર જૂટાં હતાં, કાર્યપદ્ધતિ જૂદી હતી, પણુ 
સત્યનિષ્ઠ, કર્તવ્યપરાયણુતા, ખાલી ડોળદમામની ઉપેક્ષા, 
નિડરપણું, ઉદારતા એવા એવા વીર પુરુષોનાં લક્ષણે 
દરેકના ચસ્ત્રિમાં કોઈ ને કોઈ રીતે પણુ વ્યકત થયા 
વગર રહ્યાં નથી. ઇસ્લામ જેવા મહાન્‌ ધર્મના પ્રવર્તક 
તરીકે પયગમ્બરીને ઉચે સ્થાને વિરાજનારા હઝરત 
મહમ્મદ પયગમ્બરને આ સગ્રડમાં મોખરાતુ' સ્થાન 
મળ્યું હોય તો તે સર્વથા ચોગ્ય જ છે. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં 
સત્તાના મદને લીધે, દભને લીધે, જીઠાણાંને લીધે જે 
વિષમય તત્ત્વો દાખલ થચેલાં તેના ઉચ્છેટ ત માટે 
ખહાટ્ટુરીથી લડત ચલાવનાર તરીકે માર્ટિન લ્યૂથરનુ' નામ 
જગતૂના ઈતિહાસમાં સદા મશહર રહેશે, અને એની 
પછીના યુરોપની સસ્કૃતિના સમગ્ર ઇતિહાસ ઉપર એની 
સુધારણાની જે મજબૂત અસર થઈ છે તેનો આપણે 
વિચાર કરીશુ ત્યારે એની મહતતાને કઈક 'ખ્યાલ આપણુને 
આવી શકરે. આદર્શ સુધારક તરીકેતુ' એના ચસ્ત્રિયું 
નિરૂપણુ દરેક મગતિશીલ વ્યક્તિને પ્રેરણા આપનાર્‌* 
ચઈ પડે એમ ટુ' માતુ છુ. ત્યાર પછી ભરતખડના 
મહાન્‌ સમાટૂ “મહારાજા અશોક” પોતે જે વિશાળ સુલક 
ઉપર રાજ્ય કરતા હતા તેને લીધે જ નહિ, પણુ ગૌતમ 
ખુદ્ધતા મહાન્‌ ધર્મ પ્રત્યેની એમની ઊંડી ભાવનાને લીધે, 


૪ 


આપણી વન્દનાના પાત્ર ખને છે, શિલાલેખા-“લિષિએ!” 
કપરા બૌદ્ધ ધર્મના નીતિવિષયક વિચારોને અમરતા અર્પ- 
વાનો! ઉજ્જ્વલ વિચાર પ્રથમ એમને જ સૂઝયો, અને સ્થળે 
સ્થળે શિલાઓ, સ્તભે, અને સ્તૃપાો ઉપર કેાતરાયલાં 
એમના ઊડા અન્તરમાંથી નીકળેલાં ઉપદેશવચનેતુ' 
અમર સાહિત્ય એમણુ ઉત્પન્ન કર્યું. પોતાના દેશમાં 
«તી રેખરેખથી અને ધર્મરક્ષાની સાચી લાગણીવાળા 
જવાખદાર અમલદારો નીમીને ખૌદ્ધ ધર્મ એમણે ફેલાવ્યો. 
પાતાના તાખામાં નહિ એવા દેશોમાં પણુ ધર્મ પ્રચારને 
અર્થે ટૂતોને એમણે મોકલ્યા. પર્મગ્રવર્તક સગ્રાટૂ તરીફે 
જગતૂભરમાં એમની ચશગાથા સદા ગવાતી રહેશે. છેવટે, 
શુજરાતના મહાન્‌ વીર, પ્રચ'ડ કાયવાળા, સમર્થ ખ્રહ્માચારી 
મહષિ દયાનન્દ સરસ્વતી, જેમનાં ત્યાગભાવના, સસ્કારપ્રેમ, 
અને રાષ્ટ્રહિતચિન્તનત અનેક નિડર પ્રવૃત્તિઓમાં 
તેમને પ્રેરતાં, જેમણું આર્યસમાજ જેવી મડાન્‌ સ'સ્થા 
ક્્થાપવા ઉપરાંત પ્રાચીન ભારતની ગુરુકુલની ભાવનાને 
પોષી છે, અને સ્નેહ અને સેવાનો મહામ'ત્ર આપણા 
રશને આપ્યો છે તેને અર્વાચીન ગુર્જર વીરોના અગ્રણી 
તરીકે આપણે વન્દન કરીએ છીએ. 

આવા ચાર વીર પુરુષોનાં ચરિત્રોનુ” નિરૂપણુ કરતાં, 
એ વીર ગાથાએપનું ગાન કરતાં અપ લેખકને આનન્દ ચચા 
છે. વાચકને પણુ એવો જ આનન્ઠ થાય એમ એ 
અત્તઃકરણુથી ઇચ્છે છે. 
ક સ અકલ સોણહનલાલ 'ાર્વૈતીશંકર્‌ દવે 


અતુક્રમણિકા 


વીરપૂન્ત 

હઝરત મહમ્મદ પયગમ્બર 
સાટિન લ્યૂથર 

સહારાજા અચેોક 

સહષિ દયાનન્ટ સરસ્વતી 


૧૭ 
૮પ 
૧૭૩ 
૨૧૫ 


વીરપૂનન 


દરેક મનુષ્યની માનસિક વા નૈતિક સમૃદ્ધિ જન્મથી 
એકસરખી હોય છે કે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની, તેઓની 
પ્રકૃતિમાં સમાનતા હોય છે ફે વિશિષ્ટતા, સમાનતા હોય 
તો! દરેકનું કુદરતી વલણુ નીતિ તરક હોય છે કે અનીતિ 
તરક, તે વલણુ તેવા પ્રકારનુ” હોવાનાં કારણુ। કયાં કયાં 
છે, નીતિ તરક્તુ' ને વલણુ હોય તો તેને પોષવાના, 
અનીતિ તરકૂતુ' હોય તે! તેને રોકવાના ઉપાચો શા શા 
છે, મનુષ્યની પ્રકૃતિમાં સમાનતાને ખદલે ને ભિન્નતા 
હેય તે! તેવા વિશિષ્ટ સ્વભાવનાં જ કારણે કયાં 
કચાં છે, એ કારણની પ્રવૃત્તિને આપણે દોરવી શકીએ 
જે નહિ,--એ ગ્રશ્ચો ઘણા ગભીર અને સનન કરવા 
ચોગ્ચ છે, પણુ એ ઉંડી ચર્ચામાં ઊતરવુ' અત્યારે જર્રનુ” 
નથી. એટલુ તો નક્કી છે કે આ ભૂસિનો પ્રકાશ નયા. 
પછી અસુક કાળે મનુષ્યનો સ્વભાવ અસુક અસુક પ્રકારનો 


જ વીસ્પૂજ 


ઘડાયલેો! આપણા જવામાં આવે છે; તે સ્વભાવમાં ઝંઇક 
વિશ્ચિષ્ટત હે!ય છે, તેને લીધે તે વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિએ 
કરતાં જૂઢી પડે છે; એ સ્વભાવ નાના પ્રકારના ગુણોને 
ખનેલે હોય છે; કોઈનામાં નિડરપણું) સત્ય, શાન્તિ, 
અકોધ, દયા-એ સાત્તિક ગુલ વધારે નેવામાં આવે છે, 
તો કોઈનામાં દભ, કાયરપણું, અહકાર, ફરતા દિ 
તામસ ગુ ખાસ નજરે પડે છે; જેનામાં સાસ્તિક શુભે” 
ખાટુલ્ય દેખાય તેને આપણે સદ્દચુણી કહીએ છીએ, 
જેનામાં તામસ ચુણદ વિશેષ દીઠામાં આવે તેને ફરર્ઝુણી 
કહીએ છીએ. ભગવદ્ગીતામાં એ ખે પ્રકારતા ગુણુસ'ધને 
માટે રેવી સપત્‌ અને આઝુરી સત્‌ એવા નાસ આપ્યાં 
છે, રૈવી સ'પતૂતા ગુશ્દેની વિભૂતિ «ત્યારે જનહિતના માર્ણમદે 
વા દેશકલ્યાણુને અર્થે સકળ રીતે પ્રચોજવામાં આવે 
ત્યારે તેવા વીર નરાની જે કદર થાય છે, તેને જે માન 
આપવામાં આવે છે, ઉદ્ધારક અને તારક તરીકે તેના જે 
સતાર થાય છે તેતું' નામ વીરપૂજા. 


એ વીરપૂન્ન માનવદૃદયને ક્વાભાવિક છે. દરેકે 
રૅશમાં અને દરેક કાળમાં વીર નરની પૂન્ત શ્મોછી કે વત્તી 
પણુ થાય છે. અનાસ્થાના કાળમાં પણુ ડ્રે'ચ લોકોએ 
પોતાના વૌલ્ટેરને અપૂર્વ આવકાર દીધો હુતો, અઢારમા 
શતમની નાસ્તિકતામાં પણુ ખોસ્વેલ જેવાએ જન્સનની 
વીરપૂશ્ત ડીધી હતી. આ સસારના વિષમ માર્ગમાં, સુખ- 
ડુઃખના પળે પળે બદલાતા રંગમાં, અસ્તોદયના અહોનિશ 
કરતા ચકમાં, મતુષ્યના હદયમાં ઉડી અને સચે।ટ રહેલી 


મ 


વીરપૂજા એ જ એક મહત્ત્તતુ' અવલંબન છે. મતુષ્યના 
ચાતાનામાં વીરત્વના ઉંચા ગુણ! જેટલે અરે હોય, તે 
ગુણની કદર તેને જેટલે અશે હોય, તેના ગ્રમાણુમાં તે 
ચુસ જેતામાં વધારે સ્કુટ થયા હોય, વધારે પરિયાક 
પામ્યા હોય, સફળ કાર્યને માટે વધારે અનુકૂળ ખન્યા 
હોય તેવા વીર નરને તે ચોગ્ય સમાન આપી શકે છે. 

સાહિત્યરસિક ઈઇંગ્લાંડમાં શેક્સપિયર જેવા વીર નરની 
કવિ તરીકે-જુદરત અને મનુષ્યના છૂપા ભેદો ખોલનાર 
તરીકે-ડદ ખહારની પૂનન થાય છે. હોમર અતે ડૅન્ટી 
જેવા કવિએને લીધે ગ્રીસ અને ઈટાલી પડતીમાં આવ્યાં 
છતાં વાણીનું ખળ ધરાવે છે,-ખબોલી શકે છે, ત્યારે 
રશિયાનો દેશ વૈભવ, સત્તા, સૈનિક ખળ, એ સઘળુ 
હોવા છતાં કવિઓતે અભાવે મૂંગા રાક્ષસ જેવો લાગે 
છે,--એમ જે દેશને માટે વીરપૂજક કાર્લાઇલે કછ્ી' હું 
તે જ દેશને વીર પુરુષ કાઉન્ટ લીયો ટાલ્સ્ટોય અત્યારે 
તેની ફ્રાન્સ અને ઇડ્લાંડની કૃતિઓને ટક્કર મારે એવી 
અતુપમ નવલકથાઓથી જ નહિ, એક પતિ-ચષત્નીકત 
પાળવાના કે શત્ર તરફ પણુ ક્ષમા રાખવાના તથા 
ઉપકાર કરવાના વગેરે અત્યુત્તમ બાધ માત્રથી જ નહિ, 
પણુ વિરલ સાધુતાને લીધે, અપૂર્વ સ્વાર્થત્યાગને લીધે, 
વિચાર, વાણી, અને વર્તનનુ' સામ્ય «તળવી રાખવાની 
અદભુત શક્તિને લીધે ૮૦ વર્ષની વૃદ્ધ વચે પણુ આખા 
સુરાપનુ' ધ્યાન ખે'ચી રહ્યૉ છે, અને કન્ય જનોનાં અતુ- 
કરણને મટે ૦તસટ ટમે રપ રહો છે એની «ર્છી 


ટ વીરપૂનતન 


થઈ ગચેલા અન્ય લેખકોએ પણુ રૂશિયાનુ સાહિત્ય સમૃદ્ધ 
કરીને જગતૂની અનુપમ સેવા ખનાવી છે. 

વીર જનોનાં ઉદાર ચર્તિનુ' અતુકરણુ એમાં 
જ વીરપૂજાની સફળતા છે. વીરત્વના ચુણેપતુ' ખીજ રૂપે 
અસ્તિત્વ હોય ત્યારે જ વીરપૂના સભવે છે, એ ગુણુનેપ 
વિકાસ થાય ત્યારે જ વીરપૂન્ની દિવ્ય ભાવના આપણુ 
ઉંડો અન્તર્માં વસે છે એમ કહી શકાય. વીરત્વને અતુ- 
મૃળ પ્રસંગે! આપણે સરી જવા દઈએ, આપણી ઉદાત્ત 
ભાવનાઓને એવા પ્રસંગોએ અપ્પણે મૃતિમાં ન ઉતારીએ 
ત્યારે એ ભાવનાને ખરી : ફેણુ- કહે ? 


“સુર્ય કમી મન ધર્યા, 

“કુતિ વિશે નવ તે ઠર્યા, 

“ગુપ્રસંગા જે સર્યા, 

* આ જીવને ક્રી શુ' રમે ?” 
વીરપૂન્તની આપણુ દેશમાં ખોટ નથી. આપણાં. 
ગૃત્યુ' પામેલાં સસ્બન્ધીએને શ્રાહ્ધતર્મણાદિથી આપણે 
સ'તુષ્ટ કરીએ છીએ, એટલુ જ નહિ પણુ તેમને પગલે 
પગલે ચાલવા, તેમની ઉટાર કૃતિઓને સ્મરણુમાં રાખવા, 
તેમનાં અધૂરાં રહેલાં કામોને પૂરાં કરવા, તેમના જીવનની 
ઉચ્ચ આશાએ અને ઉમેદોને ખર લાવવા આપણે ઉત્સુક 
છીએ; તેવી જ રીતે આપણા દેશના વીર પુરુષોને માટે 
આપણે અભિમાન રાખીએ છીએ, અને તેમનુ" અનુકરણુ 
કેસ્વાનો આપણે ધર્મ સમજીએ છીએ. આપણુ! ગ્રાચીન 
ઈતિહાસ ત્તરક્‌ નજર કરીએ તેપ રામચદ્ર અને શ્રી મૃષ્ણુ 


છ 


જેવા વીર નરે વ્યાસ, વાલ્મી।ક આદિનાં વીરચરિત કાવ્યા 
વડે ઈશ્વરના અવતાર તરીકે પૂજાયા છે, અને ગૌતમ ખુદ્ધ, 
શકરાચાર્ય વગેરેને પણુ તેવુ' જ માન મળ્યુ છે; મનુ, 
યાસવલ્કય જેવા ત્રષિસુનિઆને આપણે મહાત્માએ 
તરીકૅ-પ્રભુના દિવ્ય સ'ેશા લાવનાર તરીફે-પૂજીએ 
છીએ, અતે તેમના રચેલા નિયમોથી આશ્ચર્યચકિત થઈએ 
છીએ; કાલિદાસ, ભવભૂતિ જેવા કવિએ તરક પણુ આપણે 
અપૂર્વ ભક્તિભાવથી નિડાળીએ છીએ; અને તેમની મુતિ- 
એપમાં દોષ સંભવે જ નહિ એવુ' માનીએ છીએ. 
તે પણુ એ વીરપૂનાનો નેસ્સો વર્તમાનકાળમાં 
કઈક મન્દ પડયો છે. આપણા પૂર્વજોની આસ્ાઆ આ 
કાળમાં આંખ મીંચીને પાળવાતે ખદલે આપણે તેની 
ચોગ્યતા વિષે વિચાર કરીએ છીએ. શ્રતિસ્મૃતિઓનેઃ 
આધાર રાખવા કરતાં આપણી ટૂંકી ખુદ્ધિ ઉપર આધાર 
રાખવો આપણુને વધારે ગમે છે. શાસ્રથી પ્રસિદ્ધ થતી 
ઈશ્વરાજ્ઞા કરતાં પ્રકૃતિના શટશ્વત નિયમોથી સ્પષ્ટ જણાતી 
ઈશ્વરાજ્ઞા વધારે ભરોસાપાત્ર અને વજનદાર છે;-એ દલીલ 
ને કે વિધવાવિવાડ જેવા વિષયમાં સ્વીકારવા ચોગ્ય આપણી 
પર્મની અને ન્યાયની ખુદ્ધિને જણાવી નથી, એ સ્વીકારથી 
તો ઉચા આદર્શ નહિ સચવાય એવી ખીક આપણુને 
રહે છે, તો! પણુ ખાળલચ્ન જેવા વિષયમાં એ જ 
દલીલ આપણે ખુશીથી સ્વીકારીએ છીએ. આ પ્રમાણે 
ભૂતકાળના વીર નરાનાં વચનો ઉપરની શ્રદ્ધા જેમ 
એસુક હદમાં નિયમિત થયેથી છે, તેવી: જ રીતે * 


ન વીરસ્પૂજ 


વર્તમાન કાળના વીર 'નરોની પૂજન પણુ આપણે અસુક 
મર્યાદામાં રહીને જ કરીએ છીએ. એ વીર નરેને આપણે 
હવે ઈશ્વરતા અવતાર તરીકે, અથવા ઈશ્વરી પ્રેરણાવાળા 
મહાત્મા તરીકે, અથવા પ્રભુના દિવ્ય સ'દેશા લાવનાર 
તરીકે પૂજતા નથી, પણુ તેમને સાક્ષરો, સુધારકો, દેશ- 
ભકલતે-એવાં એવાં નામ આપીને જ સતોષ માનીએ છીએ. 
તેર પણુ નરસિંડુ મહેતો અને તુકારામ, પ્રેમાનદર અને 
દૃયાશમ, નર્મદાશંકર અતે તવલરામ, નદશકર અતે 
ગોવર્ષનરામ જેવા લેખકે! તરક્‌, કેબીર, નાનક અને ચૈતન્ય, 
દયાન સરસ્વતી, કેરાવચદ્રસેન, અને રાજારામમોહનરાય 
જેવા પર્સ અને સમાજતા સુધારકો તરફ, શૃરવીર શિવાજી 
અને પ્રતાપર્સિહુ જેવા પરાકમી સુરુષો તરફ, મહાદેવ 
ગોવિન્દ રાનાડે અને દાદાભાઈ નવરેજજી *જેવા દેશ- 
હિરૈષીએ તરક આપણે જે લાગણી ધરાવીએ છીએ તે વીર- 
પૂજાનો જ એક પ્રકાર છે તેની કોણુ ના "પાડી શફે? 
સ્વાર્થત્યાગના સભવ વિષે આપણા હૃદયની શ્રદ્ધા જ્યાં 
સુધી નષ્ટ થઈ નથી, સ્યાર્ષણુના ઉત્તમ નમૂનામાં પણુ 
કધકે સ્વાર્થબુદ્ધિ શોધી કાઢવા જેટલી “ઝીણી નજર 
«યાં સુધી આપલી થઈ નથી-ત્યાં સુધી અનેક પ્રકારની 
અવનતિ સ્પણુને પ્રાપ્ત થયેલી હોવા છતાં દેશના ઉદયની 
આપસે આશા રાખીસ તે તે વ્યર્થ કોલુ કહેરો ? 


એ વીરપૂન્ત અત્યારે અનેક રીતે મર્થાદ્તિ થયેલી 
આપણા નેવામાં આવે *છે ત્યારે પૂર્વ “કાળમાં એનો વેગ 
અનહદ હતે એનુ' કારભુ-શુ' ? એ. પ્રશ્ષને! ઉત્તર આયવા 


દ્ર 


“માટે પૂર્વકાળમાં આપણુ! લોકોની સ્થિતિ કેવી હતી તે 
વિષે કંઈક વિચાર કરવો! જરૂરનો થઈ પડે છે. અત્તેક 
વર્ષ સુધી એક માણુસને ભૉંયરામાં રાખી મૂફેલે! હોય 
“અને પછી તેને એકાએક આ વિશ્વના પ્રકારમાં લાવવામાં 
આવે તો! તે વખતે તેની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની થાય તેને 
“ખ્યાલ ફરા! તેનુ' હૃદય ખાળકના જેવુ ખુલ્કુ, નિવિકારી, 
“અને શુદ્ધ છે; તેની છુદ્ધિ સુખ્ત ઉમરના મળગુસ જેવી 
ઠરેલ અને મૌઢ છે, આ વિશ્વની વિવિધ વસ્તુઓ જેતાં 
તેમાં તેને અલૌકિક ચમત્કાર લાગે છે; તે દરેકમાં હિવ્ય- 
ત્તાતો અશ તેના નેવામાં આવે છે, આશ્ચર્યથી ચક્તિ 
થઇને તે તે વસ્તુઓને તે અકથ્ય ભક્તિભાવથી નમન 
૩૨ છે. પ્રાચીન આર્ય લેોફેોની સ્થિતિ પણુ એવી જ હતી. 
અનન્ત આકાશ, સૂર્ય ચન્દ્ર, તારાઓ, નદી, સાગર, સરોવર, 
વૃક્ષ, લતા, પુષ્પ, પ્રભાત, સન્ય્યા, વર્ષા,-એ સઘછુ' જેતા 
તેએને અનહદ આશ્ચર્ચ ઉપજતુ, એ દરેક વસ્તુઓમાં 
તેએને દિવ્યતા જણાતી, દરેકનો દેવ હોવે! નએેઇએ એમ 
તેઓને લાગતુ ઈન્દ્ર, અગ્નિ, પૂષન્‌, વરુણુ, મિત્ર, પર્જન્ય, 
ઉષા, અશ્િન્‌-એ નામથી તે તે દેવોની તેએ! સ્તુતિ 
કરતા, કૉમ્તે જસ્‌ાવેલી ત્રણ સ્થિતિમાંની જે અનેકેશ્વરવાદ- 
(2000 બંવતત »વી સ્થિતિ તે તેઓની હતી. 

દરેક વસ્તુમાં તેએએ દિવ્યતા જેઈ તે શુ' ખોટુ 
હતુ? આ -સ'સાર ચમત્કારભર્યો જ છે. -અનેક વિજ્ઞાનની 
શાધખોાળ થયા પછી વર્તમાન કાળમાં પણુ શું “એ 
ગચમતકાર નષ્ટ ચચોઃ છે ? 'કાર્લાઈલના અભિપ્રાય પ્રમાણે 


૧૦ વીરપૂત. 


આપશે માત્ર વિજ્ઞાનના ઉપરચાટિયા જ્ઞાનથી “વિજળી,” 
બરાળ', જુરુતાકર્ષણુશક્તિ' એવાં એવાં નામેપ આપીને 
એ દિવ્ય વસ્તુઓના વિચાર કેરવાઝું, તેએને ભમફાર 
નેવાતું' સામ્ય ખોઈ ખેડા છીએ, આવા શખ્ઠ માત્રથી 
શ્રાપણે કઈ સેપ્ટુ' જાત એેળવ્યું હાય તેમ માની લઈએ 
છીએ, અને છુદ્ર વિસ્તાનની અલ્પ શોધથી તેની પછાડી 
અજ્ઞાન અને અવિઘાનો જે ગાઢ અનધકાર વ્યાપી રહ્યો. 
છે તે ભૂકી જઈને વિઠ્દત્તાની ખોટી ખુમારી આપણે 
રાખીએ છીએ. “વિજળી ને “વરાળ/ આ શક્તિ ને તે 
શક્તિ,-એવાં એવાં નામ આપણે આપ્યાં, અને તેટલાથી 
સત્તોષ માનીને તે તે વસ્તુઓની દિવ્યતા તરક આપણી 
આંખે! મીંચી. પણુ એ નામનેદ અર્થ શું, એ શક્તિએપ 
એટલે શું, એ ક્યાંથી આવી, એતુ' મૂછ કારણું શં,-એ 
પ્રશ્નનો ઉત્તર વિજ્ઞાન શુ' અપ્પી શકે છે ? પ્રપૃતિના 
નિયમો! અસુક પ્રકારના છે એટલુ કહીને વિજ્ઞાન અટકે 
છે; અમુક પદાર્થના આ લક્ષટે। છે એટલુ' ખતાવીને એ 
ચશે છે, પણુ એ નિયમો એજ પ્રમાણે હાતાતુ' કારણુ 
શુ, પદાર્થમાં અસુક પ્રકારના જ ગુણુ શાથી અને ક્યાંથી 
આવીને વસ્ચા, તેના જવાખ ખિચાર્‌ં વિજ્ઞાન ડ્યાંથી આપી 
શકે? અને એ જવાબ તત્ત્વત્તાનથી પણુ ક્યારે અપાચેા 
છે? વિજ્ઞાત અને તત્ત્વસ્તાનની ખોટી ધમપછાડથી વસ્તુનું” 
મૂછાનું' દિન્ય ક્વરૂપ કદાપિ નષ્ટ થતુ' નથી. એ દિવ્યતા 
જનારને આપણા આ વસુધરેલા જમાના'માં પણુ આપલે 
માન આપીએ છીએ, અને તેને “કવિ” કહીને તેનાં ફાન્ત- 


૧૧: 


દશિત્વની આપણે કદર કરીએ છીએ. 

પ્રકૃતિની દરેક વસ્તુમાં આવે! પ્રભાવ જવામાં આવે 
તે પછી મતુષ્યતુ' તો પૂછવુ”જ રુ'? અને તે મતુષ્ય- 
ન્યારે તેઓનો અગ્રણી હાય, વીર નરતા ઉદાત્ત શુસનો 
તેનામાં નનેવામાં આવતા હોય, જે જે ગુણે તરક તેઓનેા 
ખાસ પ્રેમ છે તે તે એ સુરુષમાં પરાકાષ્ઠા પામ્યા હોય 
ત્યારે તેના તરક તેએનો ભક્તિભાવ અપૂર્વ . હોય તેમાં 
શી નવાઈ ? એ ઉપરાંત, કાળબળનો વિચાર કરે. જે 
મનુષ્ય પોતાની જીદગીમાં મોટામાં મોટો ગણાયો હોય. 
તે તેના મરણુ પછી દશ ગભે! મોટો થાય છે, તેની. 
મોટાઇ માપી શકાતી નથી, ઇતિડ્ઠાસ કે સૉંધપોાથીને 
અભાવે એ સોટાઈને ખરો ખ્યાક આણુવાને માટે લોકની 
સ્વશ્છન્ટ ઘૂમતી કલ્પનાશક્તિ એ જ એકલુ" સાધન રહે 
છે, અને ત્રીસ કે ચાળીસ વર્ષમ તો! તે મતુધ્ય ઈશ્વરના 
અવતાર તરીફે પૂન્તય છે. 

માચીન કાળની એ હદ ખહારની વીરપૃજા સાથે 
વર્તમાન સમયની ખાંધી હદમાં રહેતી વીરપૂજા સરખાવતાં 
સ્વાભાવિક રીતે પ્રશ્ન ઊઠે છે કે એ ઉદાત્ત ભાવના આપણા- 
માંથી શુ' ધીર ધીરે નષ્ટ થવા માંડી છે? ને એમ 
હાય તો કદાચ એક સમય એવો પણુ આવે કે જ્યારે 
એ વીરપૂજન આપણામાંથી ત#્ન નષ્ટ થઈ હોય! પણ 
એવા ભય રાખવાનું કંઈ કારણ નથી. હાલના સમયમાં 
આપણુ વીર નરેોને આપણું ઈશ્વર તરીકે પૂજતા નથી 
તેનુ કારણુ આપણી વીરપૂન્તની ભાવના મન્દ પડી છે 


નર્‌ વીરપૂનન 


“એમ નહિ, પણુ આપલે! અદર્શ વધારે ઉચા થયો છે, 
સદ્ગુસ%।ની પરાકાષ્ઠાતુ' અપલુ' ધોરણુ વધારે સખ્ત થયું છે, 
ઇશ્વર સમ્ભન્ષરી આપણુ! વિચાર વધારે પ્રૌઢ થયા છે એ છે. 

પૂર્વ કાળમાં ખ્રાહ્ાસાને અપણે જેટલા ભાવથી 
પૂજતા, આચાર્યોને અને મડારાજેને જેટલુ' માન આપતા 
તેટલુ' હવે નથી આપતા તેતુ' કારસુ પણુ કઈક એવુ' જ 
છે. ખોટા વીરો જ્યારે ઉઘાડા પડે ત્યારે જ ખરા વીર 
નરને. થોગ્ય સત્કાર થઈ શફે. દક્ષિણ કે ભોજનની લાલસ!- 
વાળા, ઉન્નતિ અટકાવનારા, પરસ્પરના વિરોધમાં મગ્ત 
રહેનારા ભૃદેવોને ઓળખી શકીએ ત્યારે જ ખરા ભુરેવેાતુ' 
ચોગ્ય સ્રન્માન ફરી શકાય, વિઘાને જેર કોર્‌ે મૂકી હોય 
એવા, અનીતિમાં પ્રજૃત્ત થયૅલા, પરધન અતે પરસ્રીથી 
ચિત્તમાં વ્યગ્ર થનારા પાપી મડાત્માઓને! તિરસ્કાર થાય 
ત્યારેજ ખરા મડાત્માઓની વીરપૂજા શક્ય થાય. ખાળ- 

“લગ્તતા તથા લાજ કાઢવાના, રોવાફૂટવાના, મશયુપરણુતો 
ખેપ્ઠો ખરચ ફરવાના વગેરે ભતિષ્ટ ર્વિજેને ટ્ર થયેલા 
*જોવાઝુ' આપણે ઈચ્છીએ તે] તેઃએટલા જ માટે કે સારા 
સિવિજેની આપસે વધારે સારી રીતે કદર કરી શકીએ, 
અને તેને વધારે ટૃહ અને મજબૂત ખનાવી શકીએ. 

“૧18 1પ5₹0 રબ દિટ 3૪૦૪તે 1ડ પળપંઘકુ છમ 
“ધા 1150: ૦ ધો છુત્લરદ દળણળ ૫૨13૦ 14૪6 119૯ ૧ઇતે 

-૪૦ર્ત્કર્ત 10 1. “---જગતૂના મોટાં માણુસો, તેના જીવન 
“એને વર્તનનો ઈતિહાસ તે જ જગતૂતો ઘંતિડાસ છે--- 
“એમ આપણે કબૂક્ઠ ન કરીએ, વીર નરોની ગરવૃત્તિ સિવાય 


શ્ર. 


સામાજિક- ઉન્નતિતે અર્થે ખીન્ત' અનેક ખળોાની અપેક્ષા 
રહે, છે, એમ્દ આપણું માનીએ, તે. પણુ વીર ઝુરુષોનાં 
જીવનચરિત્રિની ઇતિહાસ ઉપર ઘણી ઉડી અસર થાય છે 
તેની આપણાથી' ના પાડી શફાશે નહિ. કાળની જરૃરિયાત 
પ્રમાણે એવાં માણુસોની ઉત્પત્તિ આપોઆપ થઈ આવે 
છે એમ પારવુ' ભૂલભરેલું છે. ફાળને તો ઘણીએ જરૂર 
હોય, કાળ તેર ઘણાએ બોલાવ બોલાવ કરે તે છતાં 
વીર્‌ પુરૂષ ન જ આવે એવા દાખલા પણુ જગતૂતા ઈતિ- 
હાસમાં ઘણી વાર ખન્યા છે. અસ્રુક વખત-અસઝ્રુક પ્રકારના 
સજ્ેગે,-અને વીર નર, એ બેનો સબધ ઈન્ધન અને અગ્નિ 
જેવો છે. અગ્નિના સ્પર્રર વિતા એ ઈન્ધત કેદી પણુ સળગી 
શકતુ નથી. અગ્નિ હોય છતાં ઈન્ધન ન હોય એવુ” પણુ ખને 
છે, વીરત્તના ગુણુવાળી પ્રજા વિના વીર નરની વીરતા નકામી 
જાય છે. લીલાં ડાષ્ડમાં અગ્નિ પ્રજ્વલિત થતાં વાર લાગે 
છે, તેમ જ મન્દ વીરત્વવાળી પ્રજનમાં વીર નરની વીરતા એક- 
હમ લભુકી રહેવી નથી. કાષ્ઠ સૂકાં હોય પણુ અગ્નિ ન 
હૉય, પ્રજાસેન્ય તૈયાર હોય પણુ તેના સેનાપતિ તરીકે 
જાઈ વીર નરને ઉદ્ભવ ન થયે! હોય એવી સ્થિતિ પણુ 
સંભવિત છે, અને તેવે કાળે કાષ્ઠની સળગાવવાની શક્તિ 
નકામી જાય છે. 

થોડા સમય ઉપર જ એક પ્રસિદ્ધ વિદ્વાને કહ્યુ હતુ' 
તેમ આપણે પૂર્વનો સુધારો ગ્રીસ અને રામ થઇત્તે 
ઇંગ્લાડાડિ દેશોમાં, ત્યાંથી અમેરિકામાં, અને ત્યાંથી જાપાન- 
સાં જઈ વસેક્ષે છે તે ઘણુઃ ટૂંકા વખતમાં આપણુ 


ત વીરપૂજા 


દેશમાં પાછો આવરે એવુ અનુમાન કંઈકે ખર્‌' લાગે છે. 
'હિંદુસ્તાનમાંથી પશ્ચિમ તરફ દોરાયલે! સુધારાનો પ્રવાહ 
પાછે એશિયા તરફ વળવા લાગ્યો છે, અને આપણા દેશ 
તરક એ આવી પહોંચે એ દેશની વર્તમાન સ્થિતિ નનેતાં 
સવિત લાગે છે. તે સમયનો પૂરેપૂરા લાભ લેવાને 
માટે પ્રન્નમાં જોઈએ તેટલુ વીરત્વ હોય તે પણુ તેને 
જેરવવા માટે નેતા તરીકે વીર નરની જરૂર પડશે. એ 
વીર નર આપણુને મળી રહેશે એ ધારણા! ઘણી પ્રિય 
લાગે એવી છે, ષણુ તે વાસ્તવિક છે ખરી? 

એવા વીર નરમાં અનેક ઉંચા ગ્રકારના ગુણે 
હોવા જેઈએ, વિમલા છમતા--શુદ્ધ હૃદય-એનામાં હોવુ” 
જેઈએ, સત્ય શુ છે તે શૈેપવા અને તપાસવા 
જેટલી નિરીક્ષણુશક્તિ એનામાં હોવી જેઈએ. જે સત્ય 
જડચુ' હેય તેને વળગી રહેવા જેટલી હિંમત અને 
સ્વાર્યત્યાગ એનામાં હોવાં સેઈએ. અનેક અ'તરાયો 
તોડી પાડીને હાથમાં લીધેલું” કામ પાર પાડવા જેટલી 
અંત એનામાં હોવી જેઈએ. ભર્જ્હરિએ કહ્યુ છે ફે ;--. 

“વિસે? પુત્તઃ પુનરપિ પ્તિટ્ન્યતાનડ 
ત્રાર્ધકુસમઝના ત વરિત્યઝત્તિ ॥ 7 
(“વિષ્નો વારંવાર નડવા છતાં ઉત્તમ જનો શરૂ 


કીધેલુ' કામ છેડી રેતા નથી.” ) ઇમસ્ને લખ્યુ છે ઝુ 
“110 વતત ભટંડા€ 


ઉમભિનિવેશ-દઢ આ 
લક્ષણુ છે.) 


બલ્ડ 1ડ ડોડ ૯૫ડડ૯0૦9'' 
% ખત, એજ વીરત્વનુ' ખાસ 


૦ ૧૫ 


ખુદ્ધિબળ પણુ તેનામાં હોવુ' એેઈએ. કાર્લાઈલના મત 
પ્રમાણે ખુદ્ધિ એ કઈ એવી વસ્તુ નથી કે તેના કલ્પના- 
શક્તિ, સ્મરણુશકિતિ, વિચારશક્તિ એવા : જૂઠા જૂદા 
ભ્રાગ પાડી શકાય. એક જ વસ્તુ જૂઠા જૂદા વ્યાપારમાં 
રાકાતાં તેને જૂટાં જૂદાં નામ ઘટતાં હોય તે જૂદી વાત 
છે, પણુ વાસ્તવિક રીતે નેતાં એ વિભાગ ખરા નથી. 
વળી એ માને છે કે માનસિક ખળ અને સૈતિક ખળ 
સ ખેઉ પણુ સ્વત'ત્ર વસ્તુઓ નથી, પણુ એક જ શકિત 
જૂદી જૂરી રીતે આવિર્ભાવ પામે છે. એ વિષયમાં ખર્‌' 
જીતે જવ કરવાનુ' કામ માનસશાઅતુ' અને તત્ત્વ- 
જ્ઞાનનુ' છે 

સંદનિ ચારશક્તિ પણુ ઘણી જરૂરની છે. કાર્લા- 
ઈલિના મત પ્રમાણે પાપ સુર્ય એ એવી વસ્તુ નથી કે 
ખેન્થામ જેવા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ (પપા1ધાતત5) માને છે તેમ 
તેથી ઉટ્ભવતાં સુખદુઃખતે ખજારમાં શાક તોળાવતા 
હોઇએ તેવી રીતે તોળાવીને તેના વજન પ્રમાણે તેની 
કિંમત કરીએ. પાપ તે પાપ જ છે, અને કદી પણુ ન 
કરવુ' જેઈએ; સુણ્ય તે સુર્ય જ છે, અને સર્વથા કરવુ' જ 
નેઈએ. સ્વર્ગની ઊજળી અને અનન્ત ભૂમિ તે સુશ્યતુ 
કૂળ સૂચવે છે, ત્યાર અનેક અસછ્ય ડુઃખોની નરકની 
ભૂમિ તે પાપનુ' ફળ સૂચવે છે. 

નિરભિમાન એ ચુણુ પણુ અત્યન્ત આવશ્યક છે. હુ” 
કઈક મોઢો છું, મારી સઘળાએ સ્તુતિ કરવી નેઈએ 
એવે! વિચાર વીર નરના હદયમાં કદી પણુ ઉટ્શવતેો। નથી. 


શદ વીરપૂનન 


વીર પુડુષ પોતાના મહત્વનો ફાંકો કરી પણુ રાખતો નથી. 
શસપાસના સ'જેગાની, ખાંધી- હદમાં પૂરાઈ રહ્યો રહલો 
પણુ એનેદ વિશાળ આત્મા નિરભિમાનપણે પોતાના કર્તવ્ય- 
માં મચ્ચો રહે છે. 


વર્તમાન સમયમાં દાદાભાઈ નવરેજજી, સર ફ્‌ીરોજ- 
શાહુ મહેતા, અને સુરેન્દ્રનાથ બેનરજી જેવા, મહાત્મા 
ગાંધીજી, પંડિત જવાહિરલાલ, અને સુભાષખાખુ જેવા 
રશભપ્તોની સ્રફ્રિય પૂજામાં દેશનાં ભાવી ઉદયન ચિહ્ન 
કેને નહિજણાય ? એ વીરપૂનજન એક ઉંચા પ્રકારની 
મનોભાવના તરીકે જ ન રહેતાં આપણી કૃતિઓમાં પણુ 
ઉપર જણાવેલી વીર નરની ગુણુસમૃદ્ધિના ખળ વડે સકળ. 
રીતે ઊતરે અને આપણુ દેશ વધારે ઉજમાળોા અને 
સ્વતંત્ર થાય એટલુ'જ આપણે ઈચ્છીશુ. તયાસ્તુ ! 


(વસનત, આષાઢ, સં. ૧૯૬૫) 


હંઝરત મહમ્મદ પયગમ્બર (૧) 


હઝરત મહમ્મદ ષયગમ્મરના જન્મોત્સવની ઉજ- 
વણીતે ર્મણીચ પ્રસગે ખીનસુસ્લીમાસે પણુ ઉદાર 
ભ્રાતૃભાવ રાખીને આપે નિમ'્યા છે એટલુ' જ નહિ પણુ 
તેમને બોલવાને! પણુ સપ્રેમ આગ્રહ કર્ચેદે છે તે માટે હુ 
મારો હુર્ષ પ્રકટ કરૂ' છુ, આપને અભિન્ન અર્ઞુ છુ, 
અતે આપણૂા ખિરાદરીનો સસ્ખન્ધ દિનિપ્રતિદિનિ ખઢતો 
જાય એમ હુ' અતત*કરણુપૂર્જક ઈચ્છુ' છુ* 
જગતૂના મહાસુરુષોને જાણુવા, તેના દેવી અશતે 
આઔળખવે, તેનો સત્કાર કરવો અતે 
ખેવડી સાંકળ સ'માન અર્ષવુ' એ માનવીની 
માનવતાને! સ્વાભાવિક ધર્મ છે. એ 
સ'માન અર્ષવામાં આપણી સાચે ગાઢા સમ્ખન્ધથી સ'કકળાયલા 
ઝુસલમાન ખ'ધુઓથી શામીલ રહેવુ એ વિચેષ આનન્દ- 


રક હઝરત મહમ્મદ 


ગ્રદ લાગે છે, એ આનન્દ મેળવવાને હિંદના ખાળક તરીકે 
આપણે અધિકાર છે. આ પ્રમાણે ધર્મ અને અધિ- 
ફાર-ક્રજ અતે હક, એ બેવડી સાંકળના ખેચાણુને લીધે 
આજના ભવ્ય પ્રસંગ ઉપર કઈકે.બોલવાને હુ પ્રેરાચે। છુ. 
જેમને. જન્મોત્સવ '-ઉજવવાને આપણે ભેગા થયા 
છીએ તેતુ' ઉંડું અને તલસ્પર્શી એળખાણુ કરાવવાનો 
સખળ અને સકળ પ્રયત્ન ઈંગ્લાંડના મહાન લેખક અને 
વિચારક કાર્લાઈલેને હાથે જેવો થયો છે તેવો અન્ય કોઈ 
તટસ્થ વૃત્તિના લેખકને હાથે થચેલો મારા જાણુવામાં 
નથી. આજના મારા વક્તવ્યતે માટે એ ઉત્સાહી વીર- 
પૂજકતુ' હું; અવલમ્બન કર્‌ તો તે સર્વથા ચોગ્ય ગણાચે. 
આરંભમાં હઝરત મહમ્મદની પયગસ્ખર તરીકેની 
પ્રવૃત્તિમાં જેઓ અસહ્ય કે દભનુ” 

અમરન્યોાતિ આરેોપણુ કરે છે તેની સખ્ત 
શખ્રોમાં લેખક ઝાટકણી કાહે છે 

અતે એવુ આરાપણુ જેઓ કરે છે તેઓએ શરમાવું” 
નેઇએ એવે! પોતાનો મત દર્શાવે છે. એવા વિચારા એ 
માત્ર આપણા ઉપર થયેલી નાસ્તિકતાનીજ અસર છે, એવા 
વિચારે આપણી ત્માધ્યાત્મિક રાસ્તિએ1 ક્ષીણુ ચયાતુ', એને 
પક્ષાઘાત લાગ્યાનુ' સૂચન કરે છે એમ એ કહૅ છે; અને 
એવા માણુસોનુ' જીવન એ “જીવતુ . મરણુ?" જેવુ છે 
એમ એ માને છે. જેને ખાતર અલ્લાનાં અનેક સન્તાનાએ 
૨વન અર્પણુ ર્યા, સાચો જીવનમાર્ગ દાખવનાર ઉપદેશનુ” 
અમૃત લાખો સાણુસોને હજારો વર્ષ સુધી જેમણે પાયું” 


પયગસ્મર (૧) ૨૧ 


તેના ઉપર આવા અણુછાજતા આક્ષેપો સૂકવા એ કાર્યને 
એ બેટુદુ' ગણુ છે અને પૂછે છે કે કોઈ પણ અસવ્યસેવી 
સુરુવે આવો મહાત પર્સ સ્થાપ્યો હોય એવુ' કદી સાંભળ્યુ 
છે ? ઇટચૂના વડે ઘર ખાંધવાનું' સરખામણીમાં અત્યન્ત 
સાટું કામ પણુ અસત્ય વડે થઈ શકેનહિ- ચૂનો, ઈંટ 
વગેરે લઇને તેના વિશેવ ધર્મ જાણુવાનુ' અને પાળવાનુ* 
કામ જે સચ્ચાઈથી એ ન ખજાવે તે! એ ઘર ખનાવરે 
જે ઉકરડો ? એવી બનાવટ કઈ લાખે! માણુસોને સમાવી 
શકે નહિ, એવી ખનાવટ કઈ હજારો વર્ષ ગ્રુધી ટકી રહે 
નહિ, એ તે! તરત જ પડી જાય. પ્રભુના સરેશે। લાવનાર 
પ્રતિભાસ'પન્ન સુરુષ એ ખાલી આકારમાં ઉડાડેલી હ્વાઈ- 
તો ક્ષણુ વાર મકાશ આપતો અને પછી ખલાસ થતો 
તમાશેદ નથી, પણુ એ તે! પ્રભુએ પ્રકટાવેલી અખડ 
જ્યોતિ છે અને શાશ્વત કાળ સુધી ટકી રહે છે. 


અસત્ય કદી ચિર કાળ સુધી નભે નહિ. બનાવટી 

નો જેમ તેમ કરીને માણુસ 

જીવન: એક સત્ય પોતાના મલિન હાથમાંથી પસાર 

કરાવી દે, પણુ તેનાં પરિ્રામ 

ખીજાને તે અવશ્ય ભોગવવાં “પડે. અસત્યનો અધકાર 

જેટલોક વખત ચાલ્યા પછી અન્તે તે વિપ્લવ કે કાન્તિ 
જુ પરિવર્તનના પ્રચંડ ભડકાએ। નીકળવા જ માંડે. 


આ તે સામાન્ય મતુષ્યોની વાત કહી. મહાત્માઓને 
વિષે તો એથી પણુ આગળ જઇને આપથયે કહી રાકીએ કે 


ક્ર હુઝરત મહમ્મદ 


એવા વીર પુરુષથી સત્યથી વેગળા જઈ શકાય એ કદી બનવા 
જેગ જ નથી. એ જે કઈ છે અને એનામાં જે કેઈ છે તે સત્ય 
વડે જ છે. કોઈ પણુ ક્ષેત્રમાં કોઈ પણુ સમર્થ વ્યક્તિ 
« સાચા દિલની સેવા? એ ભાવના જે તેનામાં ન હાય તપે 
કઈ પણુ કરી શકે જ નહિ. સેવાની ભાવનાનાં જ્યાં 
અણુગાં રુ'ફવામાં આવે ત્યાં એ ખરી ભાવના ભ્રાગ્યે જ 
હોાચ છે. એવી ખડાઈખોરી તો! અત્યન્ત ક્ષુલ્લક વસ્તુ છે. 
વીર પુરુષની સેવાભાવના તે. એવ પ્રકારની હોય છે કે 
તે વિષે એ બોલી શકતો નથી; ૨! એના અસ્તિત્વની 
એને ખબર પણુ નથી હોતી, એ ભાવના એના પોતાના 
ઉષ્રર આધાર પણુ રાખતી નથી. એ ભાવના રાખ્યા વિના 
એતે ચાલતું જ નથી એવી પરવશ એની સ્થિતિ હોય છે. 
“હુ' જીવું છુ'' એ મહાન્‌ સત્ય એને માટે ખરેખર્‌' 
મોટું હોય છે. ન્યાં જાય ત્યાં આગળ એ સત્યની 
શરવ્યતાને સાક્ષાત્કાર એને થયાં જ ફરે છે. એને મન 
જીવન એ એક મહાન્‌ સત્ય છે; જગત્‌ એ એક મહાન્‌ 
સત્ય છે, અને જીવન અને મરણુ જેવુ' જ સત્ય, સુન્દર, 
અદ્ભુત અતે ભવ્ય આ વિશ્વ છે. 

એવો માણુસ તે ખરેખરો અસલી માણુસ છે, 
નકલી નહિ. મભુના સદેશ ઝીલવાની એ શક્તિ ધરાવે 
છે. વસ્તુનુ' અ"તઃસ્વરૂપ, વસ્તુનું” પરમ સત્ય તેમાં જ એ 
જવે છે, તેના વગર એ રહી શકે જ નહિ. પ્રભુના સહદેશ 


એને પ્રેરણા આપે છે; પ્રભુનાં ફરમાન એ માનવતાને 
પરોંચાઠે છે. 


# 


પયગસ્મર (૧) સ્ઝ 


: ગ્રકૃતિતા અતરમાંથી પ્રક્ટેલી એ ચેતતની ચિનગારી 
જગતૂને પ્રકાશથી ભરી રે છે. જગતૂના કર્તાએ એમજ 
નિર્માયુ કર્યું” હતુ, એવા મહાયુરુયમાં ઉણુપા હોવી શકય 
નથી. ઉણુપો હોય તો પણુ આ સુદ્દાની વાતને-પયગસ્બર 
તરીકે સત્યને નિરખવાની, સત્યને જાણુવાની, સત્યતે પ્રકટ 
કરવાની એની ચોગ્યતાને તેનાથી જરા ચે ખાધ આવે. 
એમ નથી. 


જે દેશમાં અને જે જનતા સમક્ષ એમને પાતાના 
સરેશ પહોંચાડવાનો હતો તેની 
આરખો કેટલીક વિશિષ્ટતા હતી. પર્વતેઇ 
અરશ્યેઇ વચ્ચે વચ્ચે .લીલોતરી- 
વાળાં રમણીય સ્થળે, ખનૂરીનાં ઝાડ વગેરે ત્યાં હતાં. 
એક નિવાસસ્થાનને ખીત્તથી જૂટાં પાડનારાં વિશાળ રેતીનાં 
શે ત્યાં હતાં. સર્વત્ર એકાન્ત અને શાન્તિ ત્યાં જણાય. દિવસે 
ગ્રશડ સૂર્યનાં કિરણો તમને અકળાવે, રાત્રે ભ્ય આકાશ 
અતે તારકોનાં ટોળાંએ તમારી દૃષ્ટિએ પડે, કામના 
ઉતાવળા, લાગણીમાં ઉડા આરખોના નિવાસને માટે એ 
દેશ ચોગ્ય જ હતે. ઉતાવળ, ચાલાટી અને તેની જ સાથે 
ચિન્તનશીલતા એ આરખની મ્રકૃતિના સાધારણ ગુથદ હવઇ 
ઉગ્ર મજ્ખૂત લાગણીએવાળા અને એ લાગણીએઃ 65૨ 
સખ્ત કાખૂવાળા ઉદાર અને ગ્રતિભાસ'યત્ત એ સ 
1/ પુ ? ન હાય ૬” 
હતા. કોઇ અતિયિ-પછી તે કટ્ટાર્મા કટ્ટો શ્ર કયાં ન છે ક 
પોતાના તખૂમાં આવે તોઃ તેને સહાર શકય 
એટલે સુધી કે તબૂમાં જે કઈ હોય વન 6 


૨૪ હઝરત મહમ્મદ 


અધિકાર સ્વીકારવામાં આવતે. ત્રણુ દિવિસ્ર સુધી મહેમાન- 
શિરીના પવિત્ર નિયમ! સાચવીને એના રસ્તા તરફ એને 
વાળતા અને પછી ખીજા એવા જ પવિત્ર નિયમને અતુ- 
સચીને મારી શકાય તે! એને મારતા. જેવુ” વર્તનમાં તેવુ' જ 
વચનમાં, એ લેકે! વાતોડિયા નહોતા, પણુ બોલે ત્યારે 
એમનુ વડતૃત્વ ખીલી નીકળે. ઉંડી લાગણીવાળા સત્યપ્રેમી 
એ લેકે હતા. હઝરત મહસ્મદ પયગસ્ખરની પહેલાંના 
સમયમાં કવિતાઓની સ્પર્ધા તેઓમાં થતી. અરખસ્તાનના 
દજ્ષિણુ પ્રદેશમાં વાષિક મેળાઓ ભરાતા, અને ખનજારને! 
વખત પૂરે થયા પછી કવિઓ પોતાની કવિતા લલ- 
કારતા અને ઈનામો મેળવતા. એ કવિતાએ સાંભળવાને 
લોકોની ભારે ઠઠ જમતી. 


તેઓમાં ધામિકતા હતી. તારાઓને તેએ પૂજવા; 
કુદરતના વિવિધ પદાર્થને ઝુદરતના સર્જનકારના ગ્રેતીક 
તરીકે તેએ નમતા, આ પૃત્ત એક રીતે જોતાં ખોટી 
હતી. છતાં બીજી રીતે ન્તેતાં તે ભરી પણુ હતી. અત્યારે 
પણુ કુદરતના વિવિધ પદાર્થોમાં દિબ્યતા કે સૌન્દર્ય જેએ 
જેય છે અને ગાય છે તેમને કવિ' કહીને તેનો વિરેષ 
સત્કાર આપશે નથી કરતા ? 

એ આરબોના ધામિક ભાવને વહેવાને માટે સૌથી 
યુરાણુ' અને સર્વમાન્ય સ્મળ તે 
સકામાં [કાખાનુ' હતુ. ઝમઝમ 
કૂવાના પણુ એ મ'દિરેમાં જ સમાસ 
ચાય છે. કાણુ "ૃથ્વીમાંથી ફૂટી નીકળતા જીવનરસનુ 


કાખા ને ઝમઝમ 


“પયગમ્બર (૧) ૨પ 


સામ્ય ધરાવનાર કૂવો સર્વત્ર આકર્ષક થઈ પડે છે. જ્યાં 
ભાગળ જીવનને માટે પાણીની જરૂર સૌથી વિશેષ તેવા 
રતાળ અને શુષ્ક પ્રદેશમાં તો એની આકર્ષકતા એથી 
પણુ વિશેષ, એના પાણીના અવાજ ઉપરથી એતુ' નામ 
ઝમઝમ પડયુ છે. હજારો વર્ષ થયાં એના ઉપર કાખાની 
ઈમારત આવી રહી છે. એ ઈમારત ભવ્ય છે. એની આસ- 
પાસના થાંભલાઓ અને તે ઉપરના રીવાએ અને ખીજ 
અલ'કારા હારમાં ગોઠવાયલા હોઇને અને આકાશના 
તારાએ સાથે પોતાના ચમકારથી સ્પર્ધામાં ઊતરતા હોઈને 
સ્થળની શોભામાં વૃદ્ધિ કરે છે. “અસ“ખ્ય સુસલમાન 
ખઅ'ધુઓતનાં ચક્ષુઆ દિવસમાં પાંચ વખત નિમાઝ પઢતી 
વખતે એ પવિત્ર ધામ તરક્‌ રોજ ને રોજ પડે છે. 
મવુષ્યોની ન્યાં વસ્તી હોય એવાં સુન્દર સ્થળોમાં જે 
વિશેષ ધ્યાન ખે'ચે તેવાંમાંનુ' એક આ છે. 
આ સ્થળની પવિત્રતાને લીધે આરખનાં ટોળાંએ 
રેરઠૈરથી ત્યાં ચાત્રા અર્થે આવતાં 
પયગમ્બર્તો જન્મ અને શહેર તરીકે મફ્કાનો વિશેષ ને 
વિશેષ ઉદય થયે. એ રાહેર એક 
વખતે જહોજલાલીસાં હતુંડ હવે તેમ નથી. એતુ' સ્થાનક 
ખસ શહેરને માટે અનુકૂળ પડે તેવુ' નથી. ઉજ્જડ પર્વતો.- 
ન વચ્ચે રેતાળ ખખોલમાં એ ગાવેલુ' છે, સસુદ્રથી એ 
વેગછુ છે, ખોરાહીનાં સામાન્ય સાધનો પણુ ખહારથી 
સગાવવાં પડે છે. પણુ યાત્રાણુઆ ઘણા આવતા થયા તેમ 
તેમ તેને માટે રહેવાની સોઈ કરવી પડી; અને જે યાત્રાનું 


શટ હઝરત મહમ્મદ 


સ્થળ થઝુ' તે તરત જ વેપારનું સ્થળ ખની ગયા વગર 
રહેતુ' નથી. એક કામને માટે લોકો ભેગા થયા ફે ખીજી 
કામ સાથે સાથે કરી નાંખવાની વૃત્તિ પણુ સ્વાભાવિક રીતે 
ઉત્પન્ન ચાય છે. આ કારણુથી એની વસ્તી વધી (એક વખત 
એક લાખની વસ્તી થઈ હતી) તેની સાથે એનો વેપાર પણુ 
વધ્યો. આવી રીતે અરખસ્તાન અને આરભોરનાં અનેક વર્ષો 
વહી ગયાં ત્યાર પછી હુઝરત મહમ્મઢ પયગસ્બરનોા જન્મ 
થયે. એ જન્મ ઈ. સ. ૫૭૦માં થયેલો એમ કહેવાય છે.. 

એમનો જન્મ થચો ત્યાર પછી તરત જ એમના 
પિતાનુ' મરણુ થસુ. એમની મા ઘણી રૂપવતી, સદ્સુણ્‌ી 
અને શાણી હતી. એ છ વર્ષના થયા એટલે તે મરણુ 
પામી. એમને ઉછેરવાનું કામ એમના દાદાના શિર ઉપર 
આવી પડ્યું. એ દાદા સે! વર્ષની ઉમ્મરતા વૃદ્ધ સુરુષ 
હતા. હઝરત મહમ્મદના પિતા અખરુલ્લા એ એમના નાનામાં 
નાના ભને લાડકવાયા સુત્ર હતા. એ વૃદ્ધ પુરૂષ પોતાની 
સો! વરસની ઘરડી અને ઘસાઈ ગચેલી આંખ વડે મહસ્મદના 
તરફ નેતા ત્યારે એમનો અખટુલ્લા જાણુ પાછે આવ્યો 
હેય એવે! હર્ષ એમને વ્યાપતે, અખડરુલ્લાતુ' જે કઈ 
રુ હતુ' તે આજ હતુ' એમ સમજીને આ ખાળક તરક 
એ સ્તેહની નજરથી ન્તેતા. માબાપ વગરના એ નાના 
છોકર તરફ એમને ઘણુ' વડાલ ઉપજતુ, એ કહેતા જે : 
“આ રૂપવાન છોકશની તમે સભાળ રાખજે : આપણુ 
ગુટ્ટસ્મમાં એના કરતાં વધારે કિંમત ખીજા ફે!ઈની નથી” 
એ ભરવા પડયા ત્યારે સૌથી મોટા કાકા આધુ થાલેખને 


પયગસ્બર (૧1) ર૭ 


કુડુમ્મના વડીલ તરીકે એ ખાળકનુ રક્ષણુ કરવાની એ 
ખાસ લલામણુ કરતા ગયા. એ દાદા ઘણુ! ન્યાયી અને 
ખુહ્ધિશાળી હતા એમ જણાય છે, તેમશે આરબ લોકોની 
ઉત્તમ રીત પ્રમાહ હઝરત મહમ્મદને ઉછેરીને મોટા કર્યાં. 
હઝરત મહમ્મદ સોટા થયા એટલે પોતાના કાકાની સાથે 
વેપાર અર્થે. એ પણુ જવા લાચ્યા. 

ર્ંસ્કારરસિઈન અઢાર વર્ષની ઉમ્મરે પોતાના 
ફાકાની પાછળ પાછળ ર્ણ્ષેત્રમાં 

યુદ્ધ કરવાને પણુ એ ગયા હતદ પણુ એક પ્રવાસ એમણે 
નાની ઉમ્મરમાં કીધો હતે! તે એમના સઘળા ગ્રવાસમાં 
સૌથી વિરેષ અગત્યનો જણાય છે; સીરિથામાં જે મેળાએ 
ભશાતા તે સ્‍તેવાને એ ગયા હતા. એ વખતે એ કિશોર 
વયના પુરુષને તદ્ન જૂદી જ દુનિયાના અનુભવ થચેો- 
અત્મન્ત અગત્યની એક પરદેશી વસ્તુતુ' એમને પ્રથમ 
જ્ઞાન થયુ, ખ્રિસ્તી ધર્મ શુ' છે તે એમણ્‌ પહેલી,જ વાર 
જાણ્યુ, એ વખતે એમની ઉમ્મર ચૌ વર્ષની હતી. 
અરખી સિવાય ખીજી ફોઈ પણુ ભાષા એમને આવડતી 
નહિ. સીરિયાના મેળામાં વિચિત્ર અને ન સમજી શકાય 
એડુ' ઘણ' એમના જેવામાં આવ્યું ડરો. એમની આંખો 
ઉઘાડી હતી, એમની નજર તીક્ણુ હતી. ધણીએ વસ્તુઓ 
એ નજર હેૅઠળથી પસાર થઈ ગઈ હરો અને કઈ ને કઈ 
છાપ મૂકતી ગઈ હરે. જે સંસ્કારોને પરિલામે એક 
દિવસે ફોઈ અજખ રીતે એમના ચોઇસ વિચારો બધા- 
વાતા હતા તે સંસ્કારો ઘણી અસ્પષ્ટ દશામાં પણુ આ _ 


૧૮ ઝરત મહુસ્મટ્ 


વખતે એમના મગજ ઉપર પડ્યા વિના નહિ રહ્યા હોય. 
હઝરત મહસ્મદ પયગસ્બરના જીવનની ઘણી અગત્યની 
વસ્તુઓનો મારભ સીરિયાના પ્રવાસથી થચો હોય એ ઘણુ 
સભવિત છે. 


છેક નાનપણુથી એ એક વિચારશીલ સુરુષ ગણાતા. 
એમના સાથીઓ એસને “ અલ અસીન '-ઈમાનદાર કહેતા. 
એમનામાં સત્મતા અને વકૂાદારી હતાં. એ જે ફઈ કરતા, 
જે કઈ બોલતા, અને જે કઈ વિચારતા તેમાં સત્યતા 
હતી. એ જે ફઈ કહેતા તેમાં હંમેશાં કઈ ને કુઈ અર્થ 
હત્તે. એ જરા થોડાબોલા હતા; કઈ બોલવા જેવુ' ન 
હોય ત્યારે એ મૂગા રહેતા; પણુ ન્યારે ખોલતા ત્યારે 
ચોક્કસ, ડહાપણુવાળુ' અને અતતઃકરણુનુ' બોલતા. વાતને 
જે વિષય હોય તેના ઉપર હમેશાં એમના વિચારોથી 
નવે। ગ્રકાશ પડતે. ખરેખરી બોલવાને લાયક ખોલી તે 
આ જ કહેવાય! એસની આખી જિંદગી સુધી સૌ કોઈ 
એમને બ્રાતૃભાવવાળા, સાચા દિલિન, સંગીન માણુસ 
વરીકે ગણુતા. એમની પ્રકૃતિ ગ'ભીર હતી, તેની જ 
સાથે એ પ્રેમાળ, મમતી, મળતાવડા અને મઝાકમશ્કરીમાં 
પણુ ભાગ લે એવા હતા. ખરાખર “હસતાં પણુ 
એમને આવડતુ, આસપાસનું બીજુ” બધુ" જુઠાણાથી ભરેલુ” 
હોય તેવી જ રીતે હસવુ પણુ ફેટલાકનુ” જુઠઠાણાથી ભરેલુ” 
હેય છે. નિખાલસ હાસ્ય તેઓથી હંસી જ શકાતુ નથી, 
પણુ હઝરત મહસ્મદને એવુ” નહોતુ, એમને! દેખાવ ઘણે 
સારો હતેપ એમના ચહેરા ઉપર સુદરતા, ડહાપણુ અને 


પચગમ્મર ઉ) શહ 


પ્રામાણિકતા જણાઈ આવતાં, એમની આંખ કાળી પણુ 
તેજદાર હતી. એમનાં ભવાં ઉપર જે નસ હતી તે એ 
ગુસ્સે થતા ત્યારે ઉપસી આવતી અને વિશેષ શ્યામ 
વર્ણુની જણાતી, એ સ્વાભાવિક લાગણીઓને આધીન થાય 
એવા છતાં ન્યાયી અને શુદ્ધ અતઃકરણુના હતા, અરબ- 
સ્તાનના અરણ્યતા ઊ'ડાણુમાં રહ્યા રહ્યા પોતાના જીવનનુ 
ઝુત્ય એ કર્યા જતા હતા. 
કરીજા નામની પૈસાદાર વિધવાને ત્યાં એ કારભારી 
તરીકે રહ્યા હતા, અને તેના કામને 
સાધ્વી કદીજન્ન અગે સીરિયાના મેળાઓમાં એમનુ 
જવુ" આવવુ" થતુ હતુ' તે વિષે, 
ફૅરીજાના કામની સઘળી વ્યવસ્થા એ કેવી પ્રામાણિકતાથી 
અને ચાલાકીથી કરતા તે વિષે, તેનામાં હઝરત મહસ્મદના 
પ્રસે ઉપકારવૃત્તિ તથા સ્તેઠુ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયાં 
તે વિષે સહેલાઈથી કલ્પના થઈ શકે એમ છે. આરખ 
ગ્રન્થકારોએ એ બેનાં લગ્નની જે વાર્તા કહી છે તે ઘણી 
મધુર અને સમજી શકાય તેવી છે. એ પચ્ચીસ વર્ષનદ 
હતા; તે ચાળીસ વર્ષની, તે! પણુ હજી ખુખસુરત હતી. 
તેની સાથે હઝરત મહમ્મદને ઠીક ખનતુ* તેની સાથે 
એ સુખ અને શાન્તિથી રહેતા. તેને એ ખરા હિલિથી 
ચહાતા અને તેના સિવાય ખીજી ફોઈને એ ચહાતા નહિ. 
એ ચાળીસ વર્ષના થયા ત્યાર પછી ઈશ્વરના સરેશા 
એમને મળવા લાગ્યા. એમના જીવનમાં કલ્પિત કે સાચાં 
અનિયમિતપણાંનાં કૃત્યો પચાસમે વર્ષે. એમની સાધ્વી ઔ 


પૃષૃગસ્બર (૧) ક 


ગશ શ્હેલો છે. એવા પુરુષનો રાખ્દ તે કુદરતના પોતાના 
છૂદયના અવાજતા જેવો સમર્થ છે. ખીજ ફોઈ પણૂ 
વસ્તુના કરતાં વિશેષ-લક્ષથી માણુસો એ શખ્ટતે સાંભળે છે; 
સાંભળ્યા વગર તેએને ચાલતુ' જ નથી. શમા સિવાયના ખીજ 
સધણા શખ્સો એની સરખામણીમાં ખાલી પવનના જેવા છે. 
છેક અસલથી હઝરત મહસ્મટ સાહેબના મતમાં, 

ભની યાત્રાએ અને એતા પ્રવાસો 

ગુ'મળાવતા પ્રશ્નો દરમ્યાત, હજારો વિચારો આવતા 
હતાઃ “ટું ફેણુ છું? ડુ જેમાં 

રહું છું અને જેને લોકો ' વિશ્વ 'સા નામથી એળખે છે, 
ત્તે અગાધ વસ્તુ ખરેખરી છે શું ર જીવન એ શું છેડ મરણુ 
એ શું છે? મારે માતવા જેવું શું છે? મારે કરવા જેવુ' 
શું છે !” હારા પર્વતના, સિનાઈ પર્વતના ફાળા પથ્થર, 
ર્‌તીનાં ભયાનક ખાલી મેદાને! એ પ્રક્ષોનો કઈ પયુ જવાખ 
આપી શકતાં નહેતાં, શાન્ત રીતે ગળડતા ઊંચા આકાશ 
તરકૂથી એ પ્રશ્નોનો કંઇ પણુ જવાખ મળતે! નહતો, ર્તા 
જવા મળે એવુ' કોઇ પણુ સાધત હતું જ નહિ. માણુસનેર 
પોતાનો આત્મા અને ઈશ્વરની અર્ષેલી જે કંઈ ખુદ્ધિ એમાં 
વાસ કરતી હોય તેણે જ એ પ્રશ્ચોનો ઉત્તર આપવાને! હતો. 


એ પ્રશ્નો સઘળા માણસોએ પોતાની જાતને પૂછ- 

વાના છે. એ પ્રશ્નો પસે “પણુ 
આપણી જાતને પૂછવાના છે, અસે 
તેતા ઉત્તર આપવાના છે, આ 
અરજ્યનિવાસી ગુરુષને એ પ્રશ્નો બેઝુમાર અગત્યના 


તૈનું મહત્તત 


૩૦ હઝરત મહડસ્મદ્ 


કદીજા ગુજરી ગઈ ત્યાર પછી થયેલાં ગણ્રાવવામાં આવે 
છે, એટલાં વર્ષ સુધી એમ જ જણાય છે કે પ્રામાણિક- 
પણાથી જીવન ગાળવુ' એજ એમને “લેભ? હતો, અને 
પોતાને ઓળખનારા સસ્ખન્ધીઓનેો માત્ર સારો અભિપ્રાય 
ચેળવવો એટલી જ “કીતિ' એમને ખસ થતી હતી. 


૬ નહિ! તેજદાર કાળી આંખવાળા અતે ખુલ્લા 
મળતાવડા ઊડા આત્માવાળા આ 

સત્યનિષ્ા અરણ્યનિવાસી સુરુષના દૃદયમાં જે 
વિચારો હતા તે લોભના નહિ પણુ 

કઈ જૂદા જ હતા. મૌનસેવી અમીર આત્મા ! પોતે જે કઈ 
કામ કરે તે પોતાના ખરા દિલિથી કરે, ખરા દિલથી કર્યા 
વિના જેનાથી રહેવાય જ નહિ એવા માણુસોમાંના એક 
એ હતા; ખરા દિલથી કામ કરવુ' એ જ કુદરતે એને 
માટે નિર્માણુ કર્ઝું' હતું. ઠાલાં સૂત્રો અને ગપાષ્ટકી વચને 
એમાં જ રહેવાનુ' ખીજ્ઓને ભલે ગમતુ' હોય | આ 
માણુસ પોતાની નાતને એવાં ઠાલાં સૂઞ્રોના પડદામાં 
છુપાવી શકે એમ ન હતુ. એના પોતાના આત્મા સાથે 
અતે વસ્તુઓમાં સત્યતાનુ' જે સ્થાયી તત્ત્વ રહયુ' હોય છે 
તેની સાથે એકલા રહેવાને એ તૈયાર હતા. મે' કલ્યુ' છે 
તે પ્રમાણુ જીવનરૂપી મહા ગહન વસ્તુ પોતાની સઘળી 
તેનેમયતા સાથે એમના સાઝુ' તાકી રહી. હતી. કેઈ 
પણુ ખાલી વચનોથી “ હુ' અહીં છુ'' એ અકથ્ય વસ્તુની 
સત્યતા છુપાવી શકાય એમ ન હતુ. એ ખરા દિલિની 
વૃત્તિ, એ સાચી નિષ્ઠામાં ખરેખર કઈક દિબ્યતાનો જ 


પયગમ્બર (૧) ૩૧ 


અશ રહેલો છે. એવા પુર્ષનો શખ્દ તે કુદરતના પોતાના 
હૃદયના અવાજના જેવો સમર્થ છે. ખીજી કેઇ પણુ 
વસ્તુના કરતાં વિરોષ*લક્ષથી માણુસો એ શખ્ટને સાંભળે છે; 
સાંભન્યા વગર તેઓને ચાલતુ' જ નથી. આ સિવાયના ખીન્ન 
સઘળા શખ્છો એની સરખામણીમાં ખાલી પવનના જેવા છે. 
છેક અસલથી હઝરત મહમ્મદ સાહેબના મનમાં, 

એની યાત્રાઓ અને એના પ્રવાસો 

થુ'ગળાવતા પ્રશ્નો દરમ્યાન, હજારો વિચારો આવતા 
હતાઃ “હુ ફેણુ છુ? હુ જેમાં 

રહું છુ અને જેને લોકે “વિશ્વ 'તા નામથી એળખે છે, 
તે અગાધ વસ્તુ ખરેખરી છે શુ' ? જીવન એ શું છે ? મર્ણુ 
એ શું છે? મારે માનવા જેવુ' શું છે? મારે કરવા જેવુ 
શું છે ?” હારા પર્વતના, સિનાઈ પર્વતના કાળા પથ્થરો, 
રેતીનાં ભયાનક ખાલી સેદાને! એ પ્રશ્નોનો કઈ પણુ જવાખ 
આપી શકતાં નહોતાં. શાન્ત રીતે ગભડતા ઊંચા આકાશ 
તરફથી એ પ્રશ્નોનો કઇ પણુ જવાખ મળતો નહોતો, ત્યાં 
જવાખ મળે એવુ' કોઈ પણુ સાધન હતુ જ નહિ. માણુસના 
ચ્ોતાનો આત્મા અને ઈશ્વરની અર્પે લી જે કઈ ખુદ્ધિ એમાં 
વાસ કરતી હોય તેણે જ એ પ્રશ્નોનો ઉત્તર,આપવાને હતે. 
એ પ્રશ્નો સઘળા માણુસોએ પોતાની જાતને પૂછ- 


પી વાના છે. એ પ્રશ્નો આપણે પણુ 
તેતું મહત્ત્વ આપણી જાતને પૂછવાના છે, અને 


તેના ઉત્તર આપવાના ; છે. આ 
અરણ્યનિવાસી સુરુષને એ પ્રશ્નો બેસુમાર અગત્યતા 


૩૨ હઝરત મહમ્મદ 


જણાયા. એની સરખામણીમાં ખીજી સઘળી વસ્તુઓ 
કઈ પણુ અગત્યની તથી એવુ' એમને લાગ્યું, અમસ્થી 
દલીલ કર્યા' કરનારા ગ્રીસના જૂદા જૂટા પાનો બડબડાટ, 
જ્યૂ લોકોની વૃદ્ધપરપરાથી ચાલી આવતી અયોષ્કસ 
વાર્તોઓ, આરખ લોકોની મૂલતિપૂનની અર્થવિહોણી જડ 
વિષિઓ-એ કોઈમાંથી એ પ્રક્ષોનો જવાખ મળી શે 
એલવુ' ન હતુ વીર સુરુષોતુ-મહાત્માઓનુ' મોટામાં મોટુ 
લક્ષણુ જ એ છે કૈ વસ્તુઓના ખાહ્ય સ્વરૂપને ન ન્ેતાં 
વસ્તુઓને જ તે નેય છે. રૃહિ અને રિવાજ, સુક્કાં વચને, 
હાલાં સૂત્રો: એ સારાં હોય કે ન પણુ હોય, એ સર્વની 
શ્ાછળ, એ સર્વની ષેલી તરફ એવી કઈક વસ્તુ છે કે 
જેને અતુરૂષ, જેની છાયા જેવી એ સર્જ વસ્તુઓ હાવી 
જોઇએ, અને એમ ને ન હોય તો એ વસ્તુઓ મૂલિપૂજા 
છેઃ “ એશ્ચર્યને! દાવો કરતારા કાળા લાકડાના કકડાઓ ” 
છે, સાચા દિલના ચુરુષને હસી કાઢવા જેવી ક્ષુદ્ર વસ્તુઓ 
છે. એ પૂના ગમે તેવી દખદબાભરેલી હોય, અરખસ્તાનમાં 
જ્ારિશ લોકોના અશ્રણીઓ લલે તેમાં હાજર રહેતા હોય,- 
હઝરત મહમ્મદ પયગમ્ખરને એ પૂન્ત કઈ,પણુ કામની 
નથી. સઘળા માણુસો ભલે એને અનુસરતા હોય ! એનાથી 
શું થયુ ? પરમ સત્ય એના તરફ નઈ રહ્યુ છે. એણે તેનો 
જવાળ આપવાને છે; અથવા રીખાઈ રીબાઇને વિનાશ પામ- 
વાનુ' છે. હુમણાં ! રે હમણાં જ ! જે હમણાં નહિ તે! સતત 
વહેતા કાળની મર્યાદામાં કરી પણુ નહિ ! “ એના જવાબ 
શોધી કાઢ. ૨ એને! જવાબ તારે જ શોધી કાઢવાનો છે.”--- 


'પચગરંઉર '(1) ફ્ફુ 
તમે લોભની વાતઃકરો છે રઃ આખું ) અરભસ્તાન 
હ? ૬! આ સહાચુરુષને 'સાટે | શુ') કરી 
ઉત્તરતી સાચી રોધ શકવાનું હતું ? ગ્રીસના હિરૅડ્લિ- 
ચસનું રાજ્ય, ઈરાનના અુશરાતુ” 
રાજ્ય અને 'પૃથ્વી ઉપરનાં સંઘળાં રાજ્યો-એ સૌ એમને 
સાટે શુ કરી શકવાના હતાં? મૃથ્વીની કોઈ પણુ ક્ષણિક 
વસ્તુનો ખુલાસો એમને નેઇતો નહેોતે., ઉપર આવેલી 
સ્વર્ગની-જન્નતની-ભૂમિ, નીચે આવેલી નરકની-જહાન્નમની 
ભૂમિ એ જ એમના પ્રક્ષોનો! વિષય હતેદ સઘળાં રાજયો 
અને સઘળા સુકુટો,-થોડાં વર્ષા ગયા પછી એ ઢયાં રહેશો ? 
જપષ્કાના કે અરખસ્તાનતા ઉમરાવ કહેવડાવવુ' અને રંગ 
ચઢાવેલે! લાકડાનો કકડો તમારા હાથમાં ઝાલી રાખવો-શુ' 
એથી માણુસનો મોક્ષ થશે ?: ટુ' નિર્ભયપણે કહુ' છુ 'કે 
નહિજ. એ!'“રાંગ'નો વિચાર આપણુ તદન છોડવો જ. 
પડશે. હઝરત મહમ્મદ પયગમ્ખરની જીવતપ્રવૃત્તિમાં 
અસત્ય હતુ" એવુ' માની શકાય એમ છેજ નહિ. એ 
વિચાર નીભાવી લેવા જેવા પણુ નથી. એ વિચારને તે 
સદ્દતર ત્યાગ જ કરવે। ઘટે છે. 
દર વર્ષે, રમજાનના મહિનામાં હઝરત મહમ્મદ 
પયગસ્ખરને એકાન્ત નિવૃત્તિમાં 
સસની પ્રાપ્તિ નિવાસ કરવાની ટેવ હતી. 
આરખ લોકોમાં એવો રિવાજ 
હતે. એ રિવાજ વખાણુવા જેવો! છે. એ રિવાજ 
હઝરત મહમ્મદ જેવાને તે! ઘણૂ્‌। જ સ્વાભાવિક અને. 


૩૪ હઝરત સહસ્મદ 


ઉપયોગી લાગે એમાં કંઈ જ નવાઈ જેવુ* નથી. શાન્ત 
પર્વતોમાં રહ્યાં રહ્યાં પોતાના જ દૃદય સાથે વિચાર 
કરવો, જાતે મૂગા રહેવુ, “ઝીણા શાન્ત અવાજે” તુ 
એકચિત્ત શ્રવણુ કરવુ,-ખરેખર, એ ર્વિાજ ઘણે 
સ્વાભાવિક જ હતો ! હઝરત સહસ્મદની ઉમ્મર ચાળીસ 
વર્ષની હ્તી. આ રમજનના મહિનામાં સષ્કાની પાસે હારા 
ચર્વતની એફ ગુફામાં એ નિવૃત્તિનિવાસને માટે ગયા હતા. 
એ મહિનો પ્રાર્થનામાં ગાળવા અને પેલા મહત્ત્વના પ્રશ્નો 
ઉપર મનન કરવુ' એવા એમનો વિચાર હતે. એક હિવસે 
એમણે પોતાની સ્રી ક્ટીજા, જે પોતાના ઘરખટલા સાથે 
આ વર્ષે એમની સાથે હતી, તેને કહ્યુ" કે ઈશ્વરની અકથ્ય 
કુપા વડે કરીને એ સઘળા પ્રશ્નોના ખુલાસો મને મળી 
ચૂકચે1 છે. મારો માહ જતો રહ્યો છે. મારો સૈશય વિનાશ 
પામ્યો છે. માર્‌ તિમિર ટળી ગચુ છે. ખરી વસ્તુસ્થિતિનુ” 
“દર્શન મને થયુ છે. મને જણાયુ" છે કે સઘળી વસ્તુની 
અદર અને સઘળી વસ્તુની ઉપર એક જ ઈશ્વર છે, અને 
“એના તરક જ આપણી દૃષ્ટિ આપણે રાખવી નેઈએ. 
ઈશ્વર મોટો છે, અને ઈશ્વર સિવાય ખીજી ફોઈ પણુ 
વસ્તુ મોટી નથી. પરમ સત્ય તે એજ છે. લાકડાના 
ક્ુદ્ઠ કકડાઓ તે સત્ય નથી; ઈશ્વર તે જ સત્ય છે-પ્રથમ 
“એભણુ જ આપણુને સર્જ્યા હજી એ જ આપણુને ટકાવી 
રાખે છે. આપણું અને સઘળી વસ્તુઓ કેવળ એની 
ગ્રતિચ્છાયા રૂપ છે, સનાતન ન્યોતિને ઢાંકનાર્‌' ક્ષણુ વારુ” 
“ઢાંકણુ' છે. “અલ્લા અકખર” (ઈશ્વર સોટો છે), અને 


પચગમ્ખર (3) ૩૫ 


“લળી “ ઈસ્લામ . આપણે ઈશ્વરની ઈચ્છાને -આધીન રહેવુ” 
નેઈએ. ઈશ્વર આપણુને ગમે તે કરે,-એ જે કરે તે 
ખુશીથી સ્વીકારી લેવુ' એમાં જ આપણુ સઘળુ બળ 
સમાયકુ' છે. આ ફડ્નિયામાં અને હવે પછીની દુનિયામાં ! 
એ જે વસ્તુ આપણા તરક્‌ મોકલાવે, પછી તે મૃત્યુ હોય કે 
મૃત્યુ કરતાં પણુ વધારે ખરાખ વસ્તુ હોય, પણુ તે સારી 
છે, તેજ ઉત્તમ છે; આપણે એની ઈચ્છાને આધીન છીએ. 
આતુ' નામ જે ઈસ્લામ હોય તો આપણે સઘળા ઈસ્લામમાં જ 
રહેતા નથી? એમ ગેથે પૃછે છે. હા, આપણામાંથી 
જેઓતુ' જીવન ક'ઈક નીતિમય છે તે સર્વ ઈસ્લામમાંન 
રહે છે. આપણે સર્વ ઈસ્લામમાંજ રહીએ છીએ. માણુસે 
નસીબને તાખે થવુ' એ હમેશાં મોટામાં મોટું ડહાપણુ 
ગણાયુ' છે. નસીબને “તાબે થવુ'' એમ નહિ-નસીખ 
એની મેળે એને તાબે કરશે-પણુ નસીખમાં જે કઠણુ 
વસ્તુ લખાઇ હોય તે જ સૌથી ડહાપણુવાળી છે, તે જ 
સૌથી સારી છે, તે જ ત્યાં ખરેખરી જરૂરની છે એમ 
જાણુવુ' અને ખાત્રીપૂર્કક માનવુ' એ જ મોટામાં મોટુ 
ડહાપષણુ છે. પાતાના નાના સરખા મગજ વડે આ ઈશ્વરની 
રચેલી વિશાળ સૃષ્ટિતુ' માય લેવાનો ઘેલછાભરેલેો ગર્વ 
છોડી રવો, પોતાનાથી ન સમજી શકાય એવા પણુ 
“અરેખરા ન્યાયવાળા નિયમ અનુસાર જ આ સૃષ્ટિતે! વ્યાપાર 
ચાલે છે એમ સમજવુ, એ સૃષ્ટિના અતતસ્તત્ત્વમાં સારાપણુ” 
છે એમ સ્વીકાર્વુ, અખિલ સૃષ્ટિના નિયમને અનુકૂળ 
* ચવુ-અને શ્રદ્ધાપૂર્ણ હદય સાથે સૂગા મૂગા એ નિયમ. 


૩૬ હઝરત મહમ્મદ. 
અનુસાર ચાલ્યાં કરવુ' એ જ પોતાનુ કર્તવ્ય છે એવુ' ભાન- 
રાખવુ એ વિષે ઠાલા પ્રશ્ન કરવા નહિ, પણુ એને આધીન. 
શવુ-એ જ મોટામાં માટું' ડડાપણુ છે. 
હું કહું છુ' કે ખરેખરી નીતિ એ જ છે. સઘળા 
ઉપલકિયા નિયમો, સઘળા ક્ષણુ 
એ પ્રાપિનાં મૂલ્ય વારના દેખાવો, સઘળી નફાટોટાની 
ગણુત્રીઓને ખાજુ પર મૂકીને ન્યાં 
સુધી માણુસ જગતૂના મોટા અને ઉંડા નિયમની સાથે 
એકરૂપતાથી નેડાય છે, ત્યાં સુધી જ તે ખરા છે, ત્યાં 
સુધી જ તે અજય્ય છે, ત્યાં સુધી જ તે સદગુણી છે, અને. 
ત્યાં સુધી જ તે ચાષ્કસ ક્‌ત્તેહના માર્ગ ઉપર છે, ન્યાં 
સુધી એ પેલા મોટા નિયમનો સહાંયકારી ખને છે ત્યાં 
સુધી જ એ વિજયી નીવડે છે, નહિ તો એ વિજયી 
નથી નીવડતે; અને ખચીત, એ નિયમને એ સહાયકારી 
ખને, એ નિયમના પ્રવાહમાં એ નેડાઈ શકે તેને માટે 
સૌથી વિશેષ જરૂરિયાત જ એ છે કે એ નિયમ છે, એ 
“નિયમ સારા છે, અને એજ એકલે સારો છે એવુ' એ 
“રા દિલથી સમજે. ઇસ્લામતુ ખરૂ તત્ત્વ આ છે. ખ્રિસ્તી 
અને અન્ય પર્મો પણુ સૌથી પ્રથમ ઈશ્વરની ઇચ્છાને 
અપીન રહેવાનુ' આપણુને ફરમાવે છે. પાર્ધિવ સુખટુઃખના 
વિચાર કેરવા આપલ થોાભવું નહિ, ખાલરી દોષટૃષ્ટિ તરફ, 
ખાલી નિરાશાએ અને લાલચો તરક આપણે લક્ષ આપવુ 
નડિ, આપણે કઈજ ન્નણુતા નથી એમ માનવુ) આપણી 
આંખે “જે નડારામાં નડારૂ' અને ફરમાં કૂર જણાય તે જેવુ 


“પયગમ્બર (૧0 ૩૪ 


જ્ફૃ 
રખાય છે તેવુ” ખરેખર્‌' નથી એમ સમજવું) ઉપરથી 
ઈશ્વર જે કઈ આપણા તરક મોકલાવે તે આપણે 
સ્વીકારવાનુ' છે એવો વિચાર રાખવો, અને કહેવુ કે 
“ગ્ર જે કરે તેજ સાર્‌ છે, તેજ ડાદ્યુ' છે, ઈશ્વર 
મોઠો છે!” એજ જગતૂના મહાન પર્મૌાનો ઉપરેશ છે. 
“ગએ મને મારી નાંખશે તે. પણુ હુ' એના પર ભરોસો , 
રાખીશ.” ઈસ્લામના અર્થ પણુ એક રીતે સ્વાર્થત્યાગ, 
આત્માર્પણુ એવો જ થાય છે. હજી પણુ ઈશ્વર તરક્‌થી 
આપણી “પૃથ્વીનાં માણુસો આગળ પ્રકટ કરાયછુ' ઉંચામાં 
ઉચુ જ્ઞાન એ જ છે. 
આ અરણ્યનિવાસી આરખના આત્માની અદરના 
અ"ધકારને અજવાળવાને માટે 
જગતના હિતનો મહાન સંદેશ આવે પ્રકાશ પોતાનાથી પ્રવેરી 
શકાય તેવી રીતે પ્રવેશ થયો 
હતો. જે ગાઢ અધફાર વિનાશમાં પલટાઈ જવાનો ભય 
રહેતો હતે! તે અ'ધકારને ફેડનારા, નવુ' જીવન જગવનારે, 
પ્રજીુ તરફનો ઝગઝગતો પ્રકાશ એમનામાં પ્રવેશ પામ્યો 
હતેપ એ પ્રકાશ કેવી રીતે એમનામાં પ્રવેશ પામ્યો તે 
સસ્બન્ધમાં “પ્રેરણા અને “ગેખ્રીલ ફ્રિસ્તો' એ શખ્દ 
એમણે વાપર્યા છે. એ પ્રકાશને માટે કચો। શખ્દ વાપરવો 
તે હજી પણુ શ્માપણામાંથી ફોનાથી કહી શકાય એમ છે ? 
“પ્રભુની પ્રેરણા? એ વડેજ આપણામાં ત્તાનને ન્ત્યોતિ 
પ્રકાશે છે. સાન મેળવવુ, કોઈ પણુ વસ્તુની અદરના 
સત્યની પ્રાપ્તિ કરવી એ હમેશાં એક ગહુન વ્યાપાર છે.. 


૩૮ હુઝરત મહમ્મદ પયગસ્ખર (૧) 


એ ગહન *વ્યાપાર વિષે સારામાં સારાં ન્યાયશાસ્રોથી 
ઉપલકિયા ખડખડાટ સિવાય ખીજી કંઈ પણુ થઈ શકતુ 
નથી. “શુ શ્રદ્ધા એ ઈશ્ચરતે પ્રકટ કરનારો સાચામાં 
સાચા ચમત્કાર નથી ?? એમ એક જર્મન સ્લિસુફ્રે પૂછયું” 
છે. ઈશ્વરકૃપાથી પ્રાસ થયેલા આ ગ'ભીર સત્યના પ્રકાશ 
“વડે ઝળહળતો હઝરત મહમ્મદનો અખિલ આત્મા એ 
સત્યને અગત્યનુ” ગણે એટછુ જ નહિ, પણુ એકછું એ જ 
સત્ય અગત્યનુ છે એમ ગણુ એ ઘણુ સ્વાભાવિક હતુ 
ઈશ્વરે એ સત્ય એમની આગળ પ્રકટ કરીને એમને 
અકથ્ચ માન આપ્યુ' હતુ સૃત્યુ તથા એધકારમાંથી ઈશ્વરે 
એમના આત્માને ઉદ્ધાર્યો હતો, તેથી ખીન્' પ્રાણીઓની 
આગળ એ પ્રકટ કરવાનો ધમ એમના, એમના એકલાના 
શિર પર આવી પડ્યો હતો એટલોજ “હઝરત મહસ્મદ 
સાહેબ ઈશ્વરના પયગમ્ખર હુતા' એ વચનેો અર્થ છે: 
એ વચને ખરેખર અર્થ વિનાનાં નથી. એ વચનોના 
ગભીર અર્થને લક્ષમાં રાખીને આજને મગલ પ્રસગે 
“હઝરત મહમ્મદ પયગસ્ખર 'ના જન્મોત્સવની ઉજવણીમાં 
હું” મારા સુસલમાન બધુઓની સાથે હર્ષથી અને પ્રેમથી. 
શામીલ રહું છ" 


(સુરતમાં પમગમ્બર જન્મોત્સવ પ્રસગે 
આપેલુ* ભાષણુ તા, ૨૭-૫-૧૯૩૭) 


હેઝરત્ત મહમ્મદ પયગમ્ખર (૨) 
(પુર્લામતો પ્રચાર ) 


આ વિશ્વના ગહન સત્યતું' હઝરત મહમ્મદ પય- 

ગસ્ખર સાહેખને કેવી રીતે દર્શન 

સતયતું ગ્રાકટ્ય થયુ પ્રભુને! સંદેશ એમને ફેવી 

રીતે પ્રાપ્ત થયો, ઈસ્લામનેો ધમ 

એમના સ્કેટિકિ સમા સ્વચ્છ અને નિર્મળ હૃદયમાં કેવી રીતે 

પ્રકટ થયો તે આપણે નેયું, એ સત્યોને! આરભ જનતામાં 

એમણે કેવી રીતે પ્રચાર કર્યો, પોતાને મળેલ દિવ્ય 

સંદેશ જગત સમક્ષ એમણે કેવી રીતે રજુ કર્યો, એ 

સંદેશ જગતે કેવી રીતે ઝીલ્યો, સત્કાર્યો અતે સંમાન્યો 
તે આપણે હવે વિચારીશું. 

એ સંદેશા વિષેની વાત પ્રથપ્ એમણે કેટીજા-એમની 

ષ્રિય પત્નીને સંભળાવવા માંડી હશે 

પહેલા શિષ્યા તે વખતે સાધ્વી કરીનાએ કેવી 

આશ્ચર્યની દૃષ્ટિથી, કેવી શંકાની 

નજરથી એમના તરફ નેયું હરી તે આપણાથી સમજી 


૪૨ હઝરત મહમ્મદ 


શકાય એમ છે. એમણે જે કહ્યુ' તે કરીજાએ સાંભળ્યુ. 
આખરે તેલુ જવાખ દીધોઃ “હા, તમે જે કહા છે તે 
સાચુ છે.” હઝરત મહમ્મદ સાહેબના હૃદયમાં આ 
વખતે જે અનન્ત ઉપકારની લાગણી પ્રકટ થઈ હરે તે 
પણુ આપણાથી સમજી શકાય એમ છે. અત્યાર સુધીમાં 
અનેક વખત કદીજાએ એમના તરક્‌ સ્નેહ ખતાવ્યા હશે, 
અનેક વખત એમની સેવા ખનવી હરી, પણુ આ 
વખતને કદીજાનો સ્નેહ, આ વખતની કદીજાની સેવા 
અરેખર એ સર્વના કરતાં વધારે હતી. દૃદયના ઉહડાણુમાંથી 
નીકળેલાં હઝરત મહસ્મદનાં આ વખતનાં વચનો સૌથી 
વધારે મહત્ત્વનાં છે એમ કદ્ીજાએ સ્વીકાર્યું” એ એનો 
સૌથી વધારે મોટો ઉપકાર હતે. નેધ્વેલિસ કહે છે કેઃ 
* ખીજી' કોઈ માણુસ આપણાં વચને પર શ્રદ્ધા રાખે તેનીજ 
સાથે આપણી પોતાની શ્રદ્ધામાં અનન્ત ઉમેરો થાય છે.” 
ખરેખર, એ ઉપકાર નિઃસીમ હતેો.--આ સાધ્વી સ્રીને 
હઝરત મહસ્મદ સાહેબ કટી પણુ ભૂલી શક્યા નહિં. આ 
ખનાવ પછી ઘણાં વર્ષ રહીને અચેશા, એની યુવાન અને 
લાડકી સ્રી, જેશું પાતાના લાંભા જીવન દરમ્યાન વિવિધ 
ગ્રકારના ગુણુ વડે કરીને ઈસ્લામી ટુનિયામાં સારી પ્રતિષ્ઠા 
મેળવી હતી તેણુ, તે યુવાન તેજસ્વી અચેશાએ એક 
દિવિસ એને પૂછ્યુ? “મને કહા, હું કટીજાના કરતાં 
વધારે સારી નથી? કદીજા તે વિધવા હતી, તે 
ઘરડી હ્તી, અને તેની કાન્તિ જતી રહી હતી; 
તે તમને વહાલી લાગતી તેના કરતાં હુ* તમને વધારે 


પયગમ્બર (૨) ' ૪૩ 


વહાલી નથીં લાગતી ?” હઝરત મહમ્મદ સાહેબે જવાખ' 
આપ્યો કેઃ “ના! ર ના! હું અલ્લાના કસમ ખાઈને 
કહું છુ' કે ના! બીજું કોઈ મારાં વચનો ઉપર શ્રદ્ધા 
રાખતું" નહોતુ' તે વખતે એણે મારાં વચનો ઉપર શ્રદ્ધા 
રાખી, આખા જગતમાં માર્‌ મિત્ર એક જ હતુ, અને 
એ મિત્ર તે એ હતી!” સૈયદ, એમના ગુલામ, 
તેલુ પણુ એમનાં વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખી, એ 
અને એમના કાકા આખુ ચાલેખનોા રીકરો, ખાળક 
અલ્લી, એ હઝરત મહમ્મદ પયગમ્બરના સૌથી પહેલા 
શિષ્ય હતા. 
પોતાના સિદ્ધાન્ત વિષે એમણે આ ણસ માંએ 
વાત ફરી, ત્તે માણુસને માંએ 
નિકટનાં સમ્બન્ધીઆ વાત ફરી, પણુ ઘણાખરાને 
એમનાં વચનો ઉપર શ્રદ્ધા ન 
ખેઠી, તેઓ એમના તરફે બેદરકારી ખતાવવા લાગ્યા. ત્રણુ 
વર્ષમાં મને લાગે છે કે એમને તેરજ શિષ્યે! મળી શક્યા. 
એમની પ્રગતિ ઘણી ધીમે ધીમે થતી હતી. આવી 
સ્થિતિમાં પ્રણાલિકાભંગ કરનારા આવા સાણુસને સાધારણુ 
રીતે જે કઈ સહેજસાજ ઉત્તેજન મળે છે તેટલુ' જ એમને 
પણુ મળ્યુ" હતુ. એવી સહેજસાજ કૂતતેડનાં ત્રણુ વર્ષ 
પૂરાં થયાં પછી એમણે પોતાનાં નિકટનાં સસ્બન્ધીઓમાંથી 
ચાળીસ જણાને જમવા બોલાવ્યાં અતે પછી ત્યાં આગળ 
ઊભા થઈને પોતાના વિચારા એમણે દર્શાવ્યા; અને 
એમણે કછુ" કે “સારે અા વિચારો સઘળા લોકોમાં. 


૪૪ હઝરત મહમ્મદ 


ગ્રસિદ્ધ કરવા છે. એ વિચારાનો વિષય સૌથી વધારે 
અગત્યનો છે, એ જ એકલે અગત્યનો છે. એ કામમાં 
તમારામાંથી કોણુ મારી સાથે શામીલ રહેરો (9 સઘળા 
'વિચારમાં પચ્યા, સઘળા મૂગા રહ્યા. આ મૌનથી ; અધીરા 
ખની જઇને જુવાન અલ્લી, જેની ઉમ્મર તે વખતે માત્ર 
સોળ જ વષ'ની હતી, તે એકદમ ઊઠ્યો, અને જુસ્સાદાર 
જ્ઞાષામાં બાલી ઊઠ્યો ફે “ટુ' તમારી સાથે રહીશ.” જે 
મડળી એકઠી થઈ હતી તેમાં આખુ થાલેખ, અલ્લીના 
પિતા, તે પણુ હાજર હતા. એ મ'ડળીને હઝરત મહસ્મદ 
તરફ દ્વેષ હોય એવો સભવ નહોતો; તે પણુ એક વૃદ્ધ 
સુરુષ અતે એક સોળ વર્ષનો ખાળક છોકરા એ બે જણા 
આખી માનવજાતની સામે પડીને આવુ' સાહસ કરવાને 
“તૈયાર થાય એ દેખાવ તેઓને હાસ્ય ઉપજાવે એવે લાગ્યા 
વિના રહ્યો નહિ. આખી મંડળી હસાહસ કરીને છૂટી પડી. 
પણુ એ વસ્તુ હસી કાઢવા જેવી નહાતી એમ આખરે 
જણાયુ. એ વસ્તુ ઘણી ગ'ભીર અને મહત્ત્વની હતી | 
આ જુવાન અલ્લીને વિષે આપણુ વિચાર કરીએ છીએ 
"તઞો( એના ઉપર તો! આપણુને પ્રેમ ઊષજ્યા વિના રહેતો જ 
“નથી. એ અમીર સ્વભાવનો માણુસ હત્તેઇ આ પ્રસગે 
અને ત્યાર પછી હમેશાં એનામાં અમીરાઈજ જણાઈ છે. 
*સ્તેહની લાગણી એનામાં ઊભરાતી હતી, હિંમતની એનામાં 
ખોટ નહાતી. એનામાં કંઈક પરાકમીપણું હતુ. એ 
દર્સિડના જેવો ખહાહુર હતે, તેની જ સાથે ખ્રિસ્તી 
ગ્લડવૈયાના જેવી સિઠાશ, સત્યતા અને સ્તેહ એનામાં હતાં. 


પચગમ્ખર (ર) ૪૫ 


ખગદાદની મસીદમાં એતુ' મરણુ થચું. એતુ' ખૂન કરવામાં. 
આવ્યું. એની પોતાની ઉદારતા, બીજાની ઉદારતામાં એનો 
ભરોસો એજ એના મરલુનું કારણુ થઈ પડજુ એભે કહ્ય 
હતુ' કે “જે અ જખમને લીધે માર્‌ મૃત્યુ ન થાય તો. 
તમે એ ખૂનીને મા આપને; પણુ જે માર્‌ સૃત્યું થાય તે! 
એતે પણુ તરત તમે મારી નાંખને, એટલે એક્કો વખતે. 
હંમે ખન્ને ઈશ્વરના ન્ચાયાસન આગળ હાજર થઇએ, અને 
હુમારા બેમાંથી કોનો પક્ષ ખરો છે તે વિષે ઈશ્ચિરતો 
શૈ નિર્ણય થાય છે તે હમે સાંભળીએ 1” 
જારિશિ લોકે, ફાબાના રક્ષકો, મૂતિઓની રેખરેખ 
રાખનારાઓ સ્વાભાજિક રીતે હઝરત 
સત્યતા આગ્રહ મહમ્મદ સાહેબ ઉપર ચીઢવાયા. 
એક ખે મોટા માણુસે એમની 
સાથે શામીલ થયા. એમના વિચારો ઘણા ધીરે ધીર્‌ 
ફેલાતા હતા, પણુ તે ફેલાયા વગર રહેતા નહોતા. કુદરતી 
રીતે ઘણા માણુસેો એમના ઉપર ચીઢવાવા લાગ્યા' “આપણા 
અધાના ફરતાં વધારે સમજદાર હોય એવુ' ડહાપણુ કરનારો, 
આપણુ સઘળાને તદન મૂર્ખ અને લાકડાની પૂન્ત કરનારા 
કહીને ઠપફો આપનારો આ વળી કોણુ !” એમના બુનિયાત 
કાકા આખુ થાલેબે એમને બોલાવીને કહ્યુઃ “આ સઘળી 
વસ્તુએ વિષે તમારાથી મૂગા રહેવાય એમ નથી ? તમારે 
એ ખધુ' માનવુ હોય તો તમે ભલે માને! | પણુ એ વિષે 
ખોપ્લખાલ કરીને ખીજાને ક ટાળે! આપવે!ઇ, આગેવાન સુરુષાને 
ચીઢવવા, તમારી જાતને અને અમને,સઘળાંએને જેખમમાં. 


“૪૬ હઝરત મહમ્મદ 


“નાખવાં એવુ' કર્ચા વગર તમારે નહિ જ ચાલે ?” ડુઝરત 
મહમ્મદ પયગમ્ખર સાહેબે જવાખ આપ્યો કેઃ “જે સૂર્ય 
"મારી જમણી ખાજુએ ઊભો રહે અને ચન્દ્ર મારી ડાખી 
ખાજીુએ ઊભે રહે, અને મતે મૂગા રહેવાનુ' ફરમાવે, તો 
પણુ હું એ હુકમ માની શકુ નહિ |” નહિઃ જે સત્યની 
એમને પ્રાપ્તિ થઈ હતી તેમાં કઈક એવુ' હતુ' કે જે 
કુદરતના જેવુ” જ ખળવાન હતુ સૂર્ય, ચન્દ્ર અને કુદરતની 
રચેલી કોઈ પણુ વસ્તુની સાથે ખરોબરી કરી શકે એવુ 
સમર્થ હું. સૂર્યને કે ચન્દ્રને, સઘળા ફેરિશ લોકે અને 
સધળા માણુસોા અને સઘળી વસ્તુઓને ન ગણુકારતાં, 
સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર ન્ન્યાં સુધી બોલવા દે ત્યાં સુધી એ સત્ય 
ખોલાયા વગર રહેશે નહિ. એ ક્ષત્ય બોાલાયુ'જ જેઈએ, 
“અને એ સત્ય બાલાયા વગરતુ' રાખી શકાય જ નહિ. 
“હઝરત મહમ્મદે એવા જવાબ આપ્યો, અતે પછી કહે 
છે કે એ “રડી પડ્યા.” એ રડી પડયા. એમને લા'્યુ” 
જે આણુ થાલેખનો એમના ઉપર ઘણુ સ્નેડ હતો; 
એમને લાગ્યું” કે પોતાને જે કામ કરવાનુ હતું તે સહેલું 

નહોતું, પણુ ઘણુ કઠણ અને મહત્ત્વનું હતું. મે 
સાંભળે એવાં જે કોઈ માણુસો એમને મળી અ્યાં 
તેમની આગળ બેાલવાનુ' એમણે 

ગ્રચારકાર્યની મુશ્કેલીઓ જારી રાખ્યું, મક્કામાં જૂદા જૂદા 
યાત્રાજીુઆ આવતા તેની આગળ 

“એ પોતાના સિદ્ધાન્ત પ્રકટ કરતા. જૂદા જૂદા સ્થળમાં ' 
ધ્રીરે પીરે, એમના અનુયાયીએ વધવા માંડયા. ક્વચિત્‌ 


પયગમ્બર (૦ ૪૭ 


ડ્વચિત્‌ લોકો એમની સામે થતા. કેટલાક એમને દ્વેષ 
કરતા. એમની જિંદગીમાં અનેક જાહેર તથા ખાનગી 
'નેખમા આવીને ઊભાં રહેતાં, પણ તે સર્વને ન લેખવતાં 
હઝરત મહમ્મદ પયગસ્ખર સાહેબ પોતાના કાર્યમાં મડયા 
શડેતા. એમનાં ખળવાન્‌ સગાંસસ્બન્ધીએ એમની ન્ાતતુ* 
રક્ષણુ કરતા; પણુ ધીરે ધીરે એમની પોતાની સલાહને 
સાન આપીને, એ સઘળાં સગાંસમ્મન્ધીઓને મષ્કાથી 
ચાલ્યાં જવાની, અને દરિયાની પેલી તરફ એંખિસીનિયામાં 
જઇને રહેવાની જરૂર પડી. કોરિશિ લોકો હિનિપ્રતિહિનિ 
એમના ઉપર વધારે ને વધારે ગુસ્સે થવા લાગ્યા. તેઆએ 
કાવતરાં રચવા સાંડયાં અને હઝરત સહમ્મદ સાહેૅખને 
પોતાના હાથ વડે મારી નાંખવાની તેઓએ માંહેોમાંહે 
મત્તત્તા લીધી, આણુ થાલેખ હવે મરણુ પામ્યા હત. 
“સાધ્વી કરીન મરણુ પામી હતી. પયગસ્ખર સાહેખને 
આપણા તરફની દિલિસોજીની કંઈ પણુ જરૂર નથી; 
પણુ આ વખતે એમની આસપાસનો સઘળો દેખાવ 
ઘણી ગમગીની ઉપનતવે એવે! હતે. ગુફાઓમાં એમને 
સાઈ રહેવુ' પડતુ, છૂપા વેષમાં એમને નાસનુ' પડતું, 
“આમતેમ એમને રાડછું પડતું. એમને રહેવાતુ' ઘર 
નહોતુ. એમની જિંદગી હમેશાં નેખમમાં રહેતી. અનેક 
નવાર, પોતાનુ” જાણું આવી ખન્યુ' હોય એવો મને 
અનુભવ થતો; અનેક વાર, કોઈ ઘોડેસ્વારનો ઘોડો 
ભડકવાથી કે એવા કોઈ ખીન કારણુથી એ માંડ માંડ 
અચી ગયા હતા. એવે વખતે ને એ ખચી શક્યા ન 


૪૮ હઝરત મહેમ્મદ 


હૉત તો. પયગમ્ખર સાહેબ અને જગતના કલ્યાણુને અર્થે 
તેમણે આણેલેો પ્રભુના સદેશ એ ખન્ને અકાળે લય' 
ધામી ગયાં હોત. પણુ એ બેઉના એવી રીતે અતત આવે 
એમ નિર્સાથુ થયું ન હતુ 
ચોતાતુ કાર્ય હાથમાં લીધા પછી તેરમે વર્ષે હઝરત. 
મહમ્મદ સાહેબે નેયુ' કે મારા. 
અડગ નિશ્્‌ય શત્રુએ સઘળા એકઠા મળીને. 
મારી વિરુદ્ધ થવાની તૈયારી કરે. 
છે. એમણે જેયુ' કે દરેક કુટુસ્મમાંથી અક્કેક, એમ કરીને 
ચાળીસ માણુસોએ મને પૂરા કરવાની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા લીધી. 
છે અને માર્‌ ખૂન કરવાને! લાગ શોધ્યાં કરે છે. એમણે 
નેયુ'-કે મારાથી મપ્કામાં વધારે વખત રહી શકાય એવો 
સ'ભવ જ નથી. આ કારણુથી મક્કા છોડીને, જે શહેર તે 
વખતે ચાથ્રખના નામથી ઓળખાતું હતુ' તે શહેરમાં એ 
ગયા, ત્યાં આગળ કેટલાક માણુસો એના અનુયાયી થયા 
હતા. હવે, આ ખનાવ ખન્યા પછી એ શહેર મદીના અયવા. 
સદીતત અલ નબી (પયગમ્ખરનુ' શહેરું એ નામથી 
અએળખાય છે. એ શહેર આશરે ૨૦૦ માઈલે ટૂર હતુ" 
પર્વત્તોમાં અને અરણ્યોમાં થઈને એમને જવાતુ" હતુ. 
ધણી અડચણ્‌ વેઠીને આખરે એ ત્યાં પહોંચ્યા. એ વખતે 
એમના મનની સ્થિતિ કેવી હતી તે આપણાથી સહેલાઈથી 
સમજી શકાય એમ છે. એ શહેરમાં એમને! સારા સત્કાર. 
થચેદ. મપ્કાથી નાસીને હઝરત મહમ્મદ સાહેબ મદીના 
ગયા તે વખતથી હોજરી સવતૂની શરૃઆત ગણાય છે.. 


પયગસ્ખર (૨) ૪૯ 


આ હીજરાનુ' પહેછુ' વર્ષ તે ઈસુ ખ્રિસ્ત સવતતુ' દરરસુ, 
અને હઝરત મહમ્મદ સાહેબના જીવનનુ" પ૩મુ વર્ષ 
હતુ હવે એમને વૃદ્ધાવસ્થા થવા માંડી હતી. એમની 
આસપાસના મિત્રો અષ્કેક પછી અફેક વિદાય થવા માંડયા 
હતા. એમનો પંથ ઉન્ત્જડ થવા માંડયો હતે. એમની. 
ચારે ખાજુએ ભય વ્યાપી રહ્યૉ હતો. આશાની ચીણુગારી 
જે એમના પોતાના દૃદયમાં ન હોય તો વસ્તુઓના ખાદ્ય 
સ્વરૂપમાં તો આશા ઉત્પન્ન કરે એવું કંઈ પણુ એમને 
માટે હલુ નહિ. એવી સ્થિતિમાં સઘળા માણુસાને એમ જ 
હોય છે. અત્યાર સુધી માત્ર ઉપદેશ કરીતે અને સમજાયુ 
આપીને પોતાનો ધર્મ ફેલાવવાના એમણે પ્રયત્ન કર્યો 
હતે; પણુ હવે પોતાની જન્મભૂમિમાંથી એ દેશનિકાલ. 
પામ્યા હતા; પ્રભુ તરફનો જે સંદેશે એમને કહેવાનો 
હતેઇ પોતાના દૃદયના જે ઉડા ઉદગારો એમને બહાર 
કાઢવાના હતા તે સાંભળવાની અપ્રામાણિક માણુસોએ ના 
ચાડી હતી, એટલુ' જ નહિ ષણુ એ વિવે બોાલવાનુ' જે 
આએ જારી રાખે તો એમને જીવવા પણુ ન દેવા એવો. 
તેઓએ સકલ્પ કર્યો હતેઇ--એવી સ્થિતિમાં એ અરણય- 
નિવાસીએ એક સાણુસને અને એક આરખને શેભે તેવી. 
રીતનો પોતાની ન્તતનો બચાવ કરવાને! નિશ્ચય કીધે. જે. 
સેરિશ લોકોની એવી જ ઇચ્છા છે, તે! ભલે ! તેઓની. 
ઈચ્છા સકળ થાઓ | તેઓને માટે અને સાણુસ માત્રને. 
સાટે બેસુમાર અગત્યનો જે સંદેશો મારે કહેવાનો છે તે 
સાંભળવાની તેઓ ના પાડે છે; કેવળ જેરજુલમથી, 


૫૦ હઝરત મડમ્મદ 


તરવારના ખળ વડે કરીને, ખૂનરેજી ચલાવીને તેઓ એ 
સંદેશાને પોતાના પગ તળે છૂટી નાંખવાની ઇચ્છા રખે 
છે; હીક, ને એમ છે તો હવૅ તરવારની અજમાઈશે ચાલવા 
દો ! હઝરત મહમ્મદ પયગમ્બરને હજી દસ વર્ષ" જીવવાનાં 
આકી હતાં; એ સઘળાં વર્ષો લડાઈઓ લડવામાં, અવિરત 
શ્રમ લેવામાં, ભારે ધમપછાડ કરવામાં પસાર થયાં; એડુ” 
પરિણામ શુ' આવ્યુ' તે તો આપભેુ જાણીએ જ છીએ. 
ઈસ્લામના પ્રચારકાર્ય મદં તરવારતો ઉપચોગ થયેલે! 
એ ખીના એતિહાસિક દૃષ્ટિએ 
સરવારને। કહેવાતો ઉપયોગ ખરી છે કે ખોટી એ વિષે તીવ્ર 
મતભેદ છે, અને એ ખીના ખોટી 
છે એવુ પૂરવાર કરવાને ઓજસ્વી દલીલો આગળ મૂક- 
વામાં આવે છે. એ મતભેદના .વિષયને આપણુ ખાજુએ 
રાખીએ'તો પણુ એટલું તો કહેવુ' અહીં પ્રાપ્ત થાય છે 
કે અસુક પર્મ ખરા છે કે ખોટો છે એ સવાલના નિણુય 
સાટે ને આ વાત આગળ કરવામાં આવતી હોય તો 
તેમાં મોઢી ભૂલ છે. તરવાર ખરી, પણુ તમારી તરવાર 
તમે મેળવશે! ક્યાંથી ? દરેક નવો અભિપ્રાય ધરાવનાર 
સાણુસ પ્રારંભમાં એકલે જ હાય છે. એ નવા અભિપ્રાય- 
નવાળે પક્ષ નાને! હોય છે એટલુંજ નહિ, પણુ 
એ નાના પક્ષમાં એકજ માણુસ હપ્ય છે. 
ગ્રથમ તે એક જ માણુસના મસ્તકમાં એ વિચાર વસતે! 
“હાય છે. આખી દુનિયામાંથી એક જ માણુસ એ વિચારને 
સાનતો હોય છે. સઘળા માણુસની વિરુદ્ધ એ એકજ 


(1૬1ર૦ ₹11% 
પયગમ્બર ૯ ૨૦૬૫ પવ 


માણુસને લડવાતું હાય છે, એ એક માણુસ હાથમાં 
તરવાર લે અને તે લઇને પોતાના વિચાર ફેલાવવાનો 
પ્રયત્ન કરે તેમાં કંઈ એનું ઝાઝું વળે નહિ. પ્રથમ 
તમારે તમારી તરવાર મેળવવી ન્તેઇએ. આ ડુનિયામાં 
તરવારથી કે જીભથી કે જે કઈ ઓજાર પોતાના હાથમાં 
આવે તે લઇને કોઈ પણુ વસ્તુ પોતાની ત્તતને ટકાવી 
રાખવાને માટે ખનતા પ્રયત્ન કરે તેમાં મને કંઈ હરકત 
જેવુ" જણુતતુ' નથી. એ વસ્તુ ભલે ઉપદેશ આપે, ભલે 
તે ચાપાનિયાંઓ પ્રસિદ્ધ કરે, ભલે તે લડાઈઓ કરે 
અને ફાવે તેટલો ખળભળાટ મચાવે; પોતાની ચાંચ અને 
નહાશ્યાં વડે પોતાનામાં જે ક'ઈ ન્‍ેર હોય તે ખધુ' ભલે 
તે ખહાર કાઢે; એટલુ નક્કી,જ છે કે આખરે, જે વસ્તુઓ 
જીતાવાને લાયક હોય તે સિવાય ખીજી કોઈ પણુ એનાથી 
જીતી શકાશે નહિ, પણુ જે વસ્તુ ઊતરતી હોય તે જ 
એનાથી ખસેડી શકાશે. આ સોટી લડાઈમાં ઝુદરત પોતે જ 
ન્યાય ચૂકવનાર છે, અને કંઈ પણુ અયોગ્ય તે કદી કરશે 
નહિ. કુદરતમાં જે ચીજનાં ઉ'ડાં મૂળ હશે, જે ચીજ 
સાચાસમાં સાચી હરે, તેજ આખરે ઊગ્યાં કરતી 
જ#ણારો. તે સિવાય ખીજી કોઈ પણુ ટકી રહેશે નહિ. 
પણુ આ સ્થળે હઝરત મહમ્મદ પયગસ્ખર અને 
એની ક્તેડ એના સમ્ખન્ધમા 
કુદરતતો ન્યાય કુદરત કેવી રીતે પોતાનો ન્યાય 
ચૂકવે છે, ઝુઠરતમાં કેટલી અમી- 
જાઈ ગભીરતા, અને ઉદારતા છે એ આપણે યાદ રાખવાનુ 


પર હઝરત મહમ્મદ 


છે. તમે ઘઉના દાલ લેર છે! અને તે જૃથ્વીના ઉદરમાં નાંખે: 
છો, તમારા ઘઉનની સાથે છાલાં, ફોતરાં, તણુખલાં, ધૂળ અને 
કચરો ભળેલે! હોય તેની કઈ હરકત નહિ, તેને તમે માયાળુ 
ન્યાયવંતાં પૃથ્વીમાતાના ઉદરમાં નાંખો છે. પૃથ્વીમાતા ઘઉના 
છોડને ઉગાડે છે, સઘળો કચરો તે મૂગાં મૂગાં ચૂસી લે છે, 
ત્તેને તે ઢાંકી દે છે, તે કચરા વિષે તે કઈ પણુ બોલતાં 
નથી. પેલા પીળા ઘઉ ત્યાં આગળ ઊગી નીકળે છે. ભલાં. 
પૃથ્વીમાતા બીજી સઘળી વસ્તુઓ વિષે મૂગાંજ રહે છે;-એ. 
સઘળી વસ્તુઓમાંથી પણુ એ મૂગાં સમૂગાં કંઈક લાભ. 
મેળવે છે, અને તેના વિષે એ કંઈ પણુ ફરિયાદ કરતાં. 
નથી. ઝુદરતમાં સઘળે ઠેકાણુ એ જ પ્રમાણુ છે. કુદરત એ 
સાચી વસ્તુ છે, એનામાં કઈ પણુ જુઠાણું નથી; અને તે 
છતાં સત્યતાની સાથે પણુ એનામાં એટલી અસીરાઈ, એટલુ' 
ન્યાથીપણુ) એટલી વત્સલતા છે. વસ્તુમાં સત્યનું' તત્ત્વ હોય 
એટલુજ એતે જેઈએ છે. જે એ તત્ત્વ હરો તે! કુદરત 
એનુ રક્ષણુ કરશે, ને નહિ હોય તો નહિ કરે. કોઈ 
પણુ દિવસ એણે જેને આશ્રચ આપ્યો! હોય એવી દરેક 
વસ્તુમાં સત્યતાતુ' તત્ત્વ હાય છે. અક્સોસ ! જગતૂની 
અંદર જે પરમ સત્યો હાલમાં પ્રકટ થાય છે અથવા 
અગાઉ કરી પણુ પ્રકટ થયાં હતાં તે સઘળાંના જ ઇતિહાસ. 
શું એકસરખો નથી? એ સઘળાં સત્યોનુ' બાહ્ય સ્વરૂપ 
અપૂર્ણ છે; એ સત્ય અ'ધકારની અંદર પ્રકાશના. 
એક કિરણુ જેવુ' છે; કેવળ તર્ક, વિશ્વના કોઈ કેવળ. 
શાસ્ત્રીય સિદ્ધાન્ત રૂપે એ સત્ય આપણી આગળ પ્રકટ. 


-પયગમ્ખર (૨) પ૩ 


થયુ' હોય છે; એ સત્ય અપૂણું, ભૂલભરેલુ' જણાયા 
વગર રહેજ નહિ, અને એવુ થાય એટલે એ વિનાશ 
પામે અને અદશ્ય થઈ જય. સઘળાં સત્યોતુ' ખાહ્ય 
સ્વરૂષ વિતાશ પામે છે; અને તે છતાં એ દરેક 
સત્યના જે આત્મા હોય છે તે કદી પણુ વિનાશ 
પામતેદ નર્થી. નવાં નવાં અને વધારે ને વધારે 
શ્વાભિતા દેહને ધારણુ કરતો એ આત્માં માનવ 
આત્માના જેવો જ અમર હોય છે! કુદરતની રીત જ 
એવી હોય છે. ફોઈ પણુ સિદ્ધાન્તતુ' સાચુ' તત્ત્ત તે 
કદી પણુ વિનાશ પામતુ' નથી. એ તત્ત્વ સાચુ' છે કે 
નહિ, કુદરતના ઉ'ડા ઉદધિનો એ સાચે! અવાજ છે કે 
નહિ એજ પ્રશ્ચનો નિર્ણુચ કુદરતના ન્યાયાસન આગળ 
થવાનો હોય છે. આપણે કેને શુદ્ધ અથવા અશુદ્ધ 
કહીએ છીએ એ કંઈ એના મનથી મહત્ત્વને સવાલ 
નથી. તમારામાં જ્રેતરાં કેટલાં છે તે નહિ, પણુ તમારી 
પાસે ઘઉ' છે કે નહિ એ જ પ્રશ્ન છે. હુ' ઘણાએ 
સાણુસને વિષે કહી શષુ' કેઃ “હા, તું શુદ્ધ છે; 
ઘણુ! જ શુદ્ધ છે; પણુ તું ખાલી ફ્રોતરાંના જેવે 
છે;-વગર અ'તઃકરણુની દલીલો, ખાલી ગપાષ્ટકો, અર્થ- 
શૂન્ય ખની ગચેલા વિધિએ!,-તેના જેવો તુ છે; વિશ્વનુ 
જે વિશાળ દદ તેનો સ્પર્શ તતે કદી પણુ થયો જ 
નથી; ખરૂં નેતા તુ શુદ્ધ પણુ નથી અને અશુદ્ધ પણ 
નથી; તુ જ શૂન્ય જેવા! છે, કુદરતને તારૂ કંઈ 
પણુ ફામ નથી.” 


પ૪ હઝરત મહમ્મદ 


હઝરત મહમ્મદ પયગસ્ખર સાહેખના ધર્મમાં અનેક 

. લોકો માનતા થયા તે તેના 

મસ્‍્લામ ધર્મનું ચેતન અસત્યને લીધે નહિ, પણુ તેન 

સત્યને લીધે; એ ધર્મ ફેલાયો તે 

તેના સત્યને લીધે જ ફેલાયો. એ પર્મમાં ચેતન હતુ, 
એનામાં દૃદયનુ' જીવન હતુ; એ પર્મ નિશ્ચેતન, 
હૃદયના ધખારા વિનાનો, કેવળ વ્યર્થ વિવાદો કરનારો 
નહોતો, આરખ લોકોની મૂતિપૂજા, વાદવિવાદ કરનારા 
પધમપથો, પરંપરાએ ઊતરી આવેલી વાર્તાઓ, સમજી ન 
શકાય એવા સૂક્ષ્મ ભેદો, ગ્રીક અને ન્યૂ લોકોના ખાલી 
ગપાટાઓ અને ભૂલભરેલા સિદ્ધાન્તો-એ સઘળા કચરાને 
ખસેડીને આ અરણ્યનિવાસીએ પોતાના જીવન અને મરણુ 
જેવા ગભીર પ્રામાણિક હૃદય સાથે, પોતાની વિશાળ 
તેજીલી યુદરતી દૃષ્ટિ વડે વસ્તુના ખરા તત્ત્વનુ' દર્શન 
કર્યુ" હતુ. આરબોમાં તે વખતે ચાલતી મૂ તિપૂનતમાં કઈ 
પણુ માલ નથી એવુ' તેને જણાયુ હતુ. તમારી આ 
લાકડાની મૂર્તિઓ: તેને તમે ;તેલ અને મીણુ લગાડો 
છો અને તેના ઉપર માખીઓ ચૉંટી જાય છે. હુ' તમને 
-કટુ' છુ' કે એ તો લાકડુ છે ! એનાથી તમારૂ કઈ પણુ 
વળશે નહિ; એ તોઃ ખાલી દભ છે; એતે માનવી એ 
ઈશ્વરનુ' અપમાન કરવા જેવુ” છે; તમે ને સમજે તેા 
એ વસ્તુએ ત્રાસદાયક અને તિરસ્કારને યોગ્ય છે. 
ઈશ્વર એ જ ખરો ઈશ્વર છે; ઈશ્વર એ જ સર્જશક્તિમાન્‌ 
કે; ઈશ્વરે આપણુતે બનાવ્યા છે. આપણુને મારી 


પયગમ્બર (૨) “ પપ 


નાંખવા કે જીવતા રહેવા રેવા એ ઈશ્થરના જ હાથમાં છેઃ 
“સલ્લા અફબર, ઈશ્ચર મોટો છે.” એની ઇચ્છાનુ 
પાલન એમાં જ તમાર્‌' શ્રેય સમાયલુ' છે. તમારા સ્યૂલ 
રેહુને ગમે તેટલી કટાળાભરેલી લાગે તે! પણુ એની 
ઈચ્છા તે જ સારામાં સારી, સૌથી પ્રેષ્ઠ છે એમ તમને 
જણાશે; એ ઈચ્છાને સારામાં સારી ગણુવાને તમે ખંધા- 
ચલાજ છે, આ ડુનિયામાં તેમજ હવે પછીની ડુનિયામાં. 
તમારાથી કરી શકાય એવી વસ્તુ એ સિવાય ખીજી ફોઈ 
પણુ નથી--એ સત્ય તમે સમજને! 
અને હવે, પેલાં અરણ્યનિવાસી માણુસો ને અદ 
સત્યમાં માનતાં હોય, હઝરત 
શુદ્દ સત્યના પ્રકાશ મહમ્મદ પયગસ્ખર સાણહેખ 
તરક્થી પ્રકટ થચેલા એ સત્યને 
વળગી રહીને તે પ્રમાલ્ેનું વર્તન રાખવાને જે તેએ, 
તત્યર ખન્યાં હોય તો હુ' કહુ' છુ' કે એ સત્ય ખરેખર 
સનાવાને લાયક હતુ, એક રીતે કે ખીજી રીતે એ સત્ય 
મકટ થયુ' હોય,-હું કહું છું કે હજી પણુ દરેક માણુસ 
તરકથી મનાવાને લાયક ખરેખરી વસ્તુ તે એજ છે. એ વડે 
કરીને મનુષ્ય તે આ જગતરૃપી મહામ દિરનો વડા સુજારી 
ખની રહે છે; આ જગતૂના રચનારની આજ્તાઓનતે એ 
ગતુપૂળ ખને છે; એ આજ્તાઓની વિરુદ્ધ જવાનો વ્યર્થ 
પ્રયત્ન કરવાને ખદલે એ આતઝ્તાના સહાયકારી ખને છે; 
આજદિન સુધીમાં કર્તવ્યતુ' એથી વધારે સાર્‌ લક્ષણુ મે 
ખીજુ' કોઈ પણુ નણ્યું' નથી. જગતની જે દિશા તરફની 


પર્‌ હઝરત મહમ્મદ 


ખરેખરી પ્રગતિ છે તેના સહાયકારી થવુ" એમાં જે કઈ 
વ્યાજબી છે તે સઘળાંના સમાવેશ થઈ નય છે; એનાથી 
તમારા વિજય થાય છે (જગતની અગ્રુક ચોક્કસ દિશા 
તરકફેની જે પ્રગતિ છે તેનો વિજ્ય થાય છે), એનાથી 
તમે સારા રહો છે, એનાથી તમે સાચા પથ તરફે જ 
વળેલા રહો છે. ઇસુ ખ્રિસ્ત એના ખાપના જેવા જ 
તત્ત્તતા ખનેલો હતો કે તેજ તત્ત્વતો ખનેલેો હતે 
એવે ખાલી તર્ક કેના ખડખડાટ તે વખતમાં, ભલે તેની 
અગાઉના વખતમાં કે ગમે તે વખતમાં, અડખડ્યાં કરે 
અને પોતાને જ્યાં જવુ' હોય ત્યાં અને જેવી રીતે જવુ 
“હોય તેવી રીતે તે વહ્યો જાય | એ સર્વમાં ને કઈ પણુ 
“અર્થ પ્રકટ કરવાની ઈચ્છા હોય તોઃ જેનો અર્થ પ્રકટ 
કરવાને માટે એ ફાંફાં મારે છે તે ખરેખરી વસ્તુ આ 
છે, તે એ અર્થ એનાથી પ્રકટ કેરી શકાતો ન હોય તો 
એનો અર્થ ફુઈ પણુ છે જ નહિ. અમૂર્ત વિચારો, તર્જ 
શાસ્રાનુસાર રચાયલા સિદ્ધાન્તો જનેઇએ તેવા શખ્ટમાં 
ગોઠવાયલા હોય કે નહિ એ સવાલ નથી; પણુ જીવતાં અને 
સરરીર માનવીઓ એ વિચારો અને એ સિદ્ધાન્તો ઉપર 
દૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધા રાખે એ જ અગત્યનો સવાલ છે. ઈસ્હામે 
આ સઘળા ખાલી ખડખડાટ કરનારા પથોતુ” ભક્ષણુ કર્યું, 
અને મને લાગે છે કે એમ કરવાનો એને હક હતે. કુદરતના 
વિશાળ હૃદયમાંથી નીકળી આવેલુ' એ સત્ય હતુ. આરખ 
લોકોની મૂવિપૂજા, સીરિયાનાં જડ સૂત્રો-જે કઈ એટલુ 
સત્યતાવાછુ નણેણુડ તેથું ભડકો થઈને ઊડી જવાનુ” હતુ- 


પયગમ્બર (ર) પછ 


કેવળ નિર્જીવ કાષ્ઠેને આ ગઅગ્તિનો સ્પર્શ થતાં ભડકો 
થઈને ઊડી જવાતુ' હતુ ઈસ્લામનો પ્રચાર એટલે 
“પયગમ્બરતા દૃદયમાંથી પ્રકટેલે। અને ચામેર પથરાતો સત્યના 
તેજસ્વી પ્રકાશ. એ પ્રકાશ ઝીલીને ઈમાનદારી, ઈજ્જત, 
અને બ્રાતૃભાવના સુવિચારોતે આપણે દદયમાં સ્થાપીએ, 
આપણા વર્તનમાં ઉતારીએ. 


હઝરત મહમ્મદ પયગમ્બર (૩) 
(કુરાતે રરીફ ) 


હઝરત મહસ્મદ પયગમ્બર સાહેબના જીવનનાં. 

ર છેલ્લાં તેવીસ વર્ષ ખાછ્ય જગતૂની. 
ગુરાત-એક દૃષ્ટિએ કેટલાં કષ્ટમય હતાં તે 
ચમત્કારી પુસ્તક આપણે નેયુ- એ ડુઃખતા અને 
રૃશનિકાલના દોહ્યલા દિવસોમાં જ" 

એમણુ જેમ જેમ વખત મળતે! ગયો તેમ તેમ કુરાનનુ 
સુસ્તક ઉતરાજ્યું. એ અને એમના રિષ્ચેર જે સુસ્તકનાં 
આટલાં બધાં વખાણુ કરતા અને આખા જગતૂતે પૂછતા 
કે જુ આ એક ચમત્કાર નથી? તે આજ પુસ્તક. 
સઘળા કાયદા અને સઘળી રૂહિના ધોરણુ તરીકે એ મુસ્તક 
સુસલમાતોમાં સર્જત્ર સ્વીકારાર્યું છે; વિચાર અને વ્યવહાર 
અન્ઞેમાં તેઓ એ સુસ્તકની આત્તાને જ અનુસરે છે; એ 
સુસ્તકને તેઓ પ્રભુના સંદેશા તરીકે* માન આપે છે,. 


રર. હઝરત મહમ્મદ 


અને પૃથ્વીના લોકોએ એ સંદેશાને અતુકૂળા પોતાતું 
વર્તન શખવુ' એ તેઓ જર્રનું' ગણુ છે. એ લેોકેના 
ન્યાયાધીશો એ સુસ્તકને અનુકૂળ રીતે પોતાના ચુકાદા 
આપે છે. એ પુસ્તકનો અભ્યાસ કરવો અને પોતાના 
જીવનને પ્રકાશ એ પુસ્તકમાંથી સેળવવો એ દરેક 
મુસલમાનની ફરજ ગણાય છે. કેટલીક મસીદોમાં આખુ 
મુરાન રોજ ભણી જવામાં આવે છે. પુજારીઓની ત્રીસ 
ડ્ુક્ડીઓ પહેલેથી તે છેલ્લે સુધી કમવાર એને! પાઠ કરે 
છે, અને એમ કરીને આખુ પુસ્તક રોજ ને રાજ તેઓ 
પૂરૂ ભણી જાય છે. સે'કડો વર્ષ થયાં આટલા ખધા 
માણુસોના શ્રવણુપથમાં તથા દૃદયદ્દારમાં આ સુસ્તકના 
ઘ્વનિભો નિરન્તર સ'ભળાયા કશયા છે. ફેટલાક સ્ુસલમાન 
પંડિતોએ એ સુસ્તકનો ૭૦,૦૦૦ વખત 'ાઠ કરેલો એવું 
સાંભળવામાં આવ્યુ છે. 


એ પુસ્તકમાં એક મોટી સુખી રહેલી છે. જે સુસ્તક 
રચનારના દૃદયમાંથી નીકળ્યુ' હોય 

સાચા દિલના ઉદ્ગાર તે અન્યના દૃદયમાં મવેશ પામ્યા 
વગર રહેતુ' નથી. સુસ્તકિયા વાચન 

કરતાં મુદરતના સીધા અતુભવોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી પ્રેરણા 
“વધારે ખલવત્તી હોય છે. પરિશ્રમથી પ્રાપ્ત થયેલી આવડત 
“કરતાં પ્રણુ અને પ્રભુએ નિર્મલા જગતમાંથી જે સત્યના 
સાક્ષાત્કાર ચચા હોય તેને મૂતિમન્ત કરતી વાડ્યરચના 
વિશેષ સામર્થ્ચવાળી છે. સઘળી કળા અને સઘછુ' લેખન- 
-ચાતૂર્ય એની ૨% ઝુચ્ઠ એેઝું લે છે. ઝુરાનછું 


“પયગમ્ખર (3) દડ 


ગ્રુખ્ય લક્ષણ જ એ જણાય છે કે એ એક સાચા દિલથી 
લખાયલું પુસ્તક છે, એક મોટા અનિયન્તિત માતવ 
આત્માના ઉછળતા ઊભરાઓ એ સુસ્તકમાં જણાય છે. 
અનિયન્ત્રિત, પુસ્તકિયા જ્ઞાન વિનાના, પણુ ઉત્સાહી, સાચા 
દિલના, નેશખ'ધ પોતાના વિચારો શખ્ટટ્વારા પ્રકટ કરવાસે 
મ્ાઢે તલપી રહેલા, પ્રભુના સદેશને જતતા સમક્ષ પહેોં- 
ગાડવાને ઉત્સુક બનેલા પયગમ્બર હઝરત મહમ્મદ, અત્યન્ત 
આતુરતાથી પોતાના અને પ્રભુતા વિચારો પ્રકટ કરવાને 
મે એ તલપી રયા છે; વિચારો સામટા એમના દૃદયમાં 
ઉછળી રહ્યા છે. એ વિચારતા ગારવતે લીધેજ સુવ્યવસ્થિત 
સ્વરૂપમાં એ વિચારોને ગોઠવવાનું કામ એમને માટે 
ઝ્રુશ્કેલ થઈ પડચુ' છે. કેવી રીતે બોલવુ તેના કરતાં શુ* 
બોલવુ" એતો જ એસમસે વિશેષ અભ્યાસ કર્યો છે. સતત 
ચાલુ રહેતી લડાઈની ઉતાવળ અતે ધમાધમીમદં પોતાના 
વિચારોને સાહિત્યરચનાના જેવો શોભીતો! ઘાટ આપવાને 
થોભવુ એમને પાલવે એમ નહોતુ. એવા તાલમેલિયા 
અને રોાળદેખાવના કામ પાછળ ગાળી રાકાય એટલે 
અવકાશ એમને હતો જ નહિ. જીવન અને મોક્ષને માટે 
ભરરસ'ગ્રામમાં ઉતરનારા પુરુષની ઉતાવળ અને ઉગ્રતા-એજ 
એમના મનની સ્થિતિ છે. અત્યન્ત ઉતાવળ! અર્થના 
ગૈરવને લીષે જ પોતાના વિચારોને વિશદ સ્વરૂપમાં મૂક- 
વાનુ' એમનાથી બની શક્યું નથી. એવી સ્થિતિમાં આવી 
પહેલા આત્માનાં અકેેક પછી અફેક નીડળી આવેકાં, 
ત્તેવીસ વર્ષના વિવિધ પ્રકારના ખદલાતા જતા અનુભવના. 


દ હઝરત મહમ્મદ 


રંગ વડે રંગાયલાં, કોઈ વાર સાદી, ફોઈ વાર વિરોષ ગૌરવ- 
વાળી ભાષામાં ઉચ્ચારાયલાં વચને! તે કુરાનના નામથી. 
જાણીતાં છે. 
એ તેવીસ વર્ષ દરમ્યાન, હઝરત મહસ્મટટ પયગમ્બર 
એ યુદ્ધમાં રેકાયલા અખિલ. 
ગ્રભુતી પ્રેર્યા જગતનું મધ્યબિન્ડુ હતા. કોરિશિ 
તથા ખીજ લેકેની સાથે લડાઈઓ, 
એનાં પોતાતાં માણુસામાં તકરારો, એના પોતાના ઉગ્ર. 
દૃદયતા ઉછાળાઓ, એ સર્વને લીધે એ નિરન્તર ઉકળાટમાં 
રહેતા, અને એમના આત્માને કોઈ પણુ પ્રકારની શાન્તિ 
જણાતો નહિ. રાતે નિદ્રા ન આવતી હાય તેવા સમયર્માં, 
વિચારના વમળમાં શુચવાઈ રહેલા આ ગહાસુરૂષએે 
આત્મા નિર્ણયનો જે કઈ પ્રકાશ પોતાના ઉપર પડે તેને. 
પ્રભુનો પોતાનો પ્રકાશ જ ગણીને તેનો સતાર કરતે. 
ક્રેઈ પણુ રીતનો નિણુય એવી સ્થિતિમાં એમને. 
એટ્લે! ખપે! જર્રને! લાગતો, એ નિર્ણયથી એમને 
એટલુ સુખ મળતું કે તે નિર્સુચને એ ગેખ્રીલ ડ્રિરસ્તાની. 
પ્રેરણા જ સમજતા. ખોટા દસ્તાવેજ ખનાવનારા અને 
હાથચાલાડીના ખેલ કરી બતાવનારા જેવા શું એમને 
કેઈ ગણી શકશે ? નહિ, નહિ ! આ ઉદાર ઉત્સાહી 
હૃદય, વિચારોની મોરી ભઠ્ઠી પેઠે ઉકળતું અતે અવાજ 
કરતું અ હૃદય કોઈ હાથચાલાષ્ઠીના ખેલ કરી ખતાવનારારનુ 
નહાતુ. એમની 7%દગી તે એમના મનથી એક સત્ય હતુ 
ચભુનું રચેહું' આ વિશ્વ તે એમના સતથી એક પોઢ અને. 


* પયગમ્બર (૩) દ્્પ્‌ 


ગભીર સત્ય હતુ કુરાનની મોટામાં મોઠી ખુખીજ એ 
છે કે એ પુસ્તક સાચા દિલથી લખાયલુ' છે. અરેખર્‌* 
નેતાં, દરક સુસ્તકતુ' સૌથી અગત્યનું લક્ષણુ જ એ છે; 
એ લક્ષણુ વડેજ ખીજા' સઘળાં સારાં લક્ષ્યો આવી શકે 
છે, ૨ ! કોઈ પણુ વસ્તુમાં કંઈ પણુ ખરેખરી ખુખી 
આવવી હોય તો તે આ ગુણુને લીધે જ આવે છે. કુરાનના 
વિવિધ પ્રકારના વિષયોધમાંથી કોઈ કોઈ સ્થળે ખરેખરી 
ઘત્ત્વદૃષ્ટિ, જેને આપણે કવિતા જેવુ' જ કહી શકીએ એવુ 
પણુ કૅઈકે જણાઈ આવ્યા વગર રહેતુ" નથી. પુસ્તકની. 
અદર પરંપરાપ્રાપ્ત કથાઓ અને તાત્કાલિક ઉપચોગના 
શુજ્સાદાર ઉપરેરે। ભરેલા છે. આરબેોને જણીતી પયગમ્ખરા 
વિષેની પ્રાચીન વાર્તાઓ તરફ ફરી કેરીને વળ્યા વગર 
હઝરત મહમ્મદને ચાલતુ" નથી. જૂહા જૂદા પયગમ્ખરા 
જદી જૂદી ગ્રજાઓ સમક્ષ કેવી રીતે આવ્યા હતા, 

ઓએ જનમ'ડળના અપરાધ તરફ લોકોનુ” કેવુ” લક્ષ 
દોર્યું" હતુ, અને તેઓને સત્કાર ફેવી રીતે થચેદ 
હતો-તેઓનો સત્કાર હઝરત મહસમ્મદના જેવો જ થચેો 
હતો-એ પ્રાચીન વાર્તાઓ એ કેરી ફરીને કહે છે. એ 
વસ્તુઓ દશ દશ વાર, કોઈ વખત તો વીરોક વાર ફરી 
ફેરીને એ કહે છે. તેનું તે કહેતાં એ કોઈ દિવિસ 
યકતા જ નથી ! પણુ ખુબી એ છે કે એ સઘળા વિસ્તારમાંથી 
પણુ ક્વચિત્‌ ક્વચિત્‌ સાચા વિચારક અતે દ્રષ્ટાનાં દર્શન 
આપણુને થયા વગર રહેતાં નથી. જગતૂના અત્તસ્તત્ત્વને 
નિડાળી શકાય એવી સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિ એમને-હઝરત મહમ્મદ 


ન્ર્દ હઝરત મહમ્મદ 


પયગમ્મરને-ઈશ્વર આપી છે. કંઈક સચોાટપણા સાથે, 

કંઈક જુસ્સા સાથે; જે તત્ત્વાનુ' એમણે પોતાના દૃદ્ય વડે 

દર્શન કર્ઝુ” છે તે તત્ત્વેપ્તુત એ આપણા દૃદયને પણુ દર્શન 

કરાવે છે. અલ્લાની એમણે જે સ્તુતિ કરી છે તેનાં ઘણા 

લેકે વખાણુ કરે છે. પણુ વસ્તુના અંતરમાં એકદમ 

ગ્રવેશ કરે અને તેના અ/તસ્તત્ત્વતુ' ગ્રહણુ ૩ર એવી 

દૃષ્ટિ એજ મને સૌથી વપારે આનન્દ આપે છે. એ 

કુદરતની પોતાની બક્ષીસ છે. એ ખઅક્ષીસ કુદરત સૌને 

અર્ષણુ કરે છે, પણુ હજાર માણુસમાંથી હહહ એ ખક્ષીસને 

“્યર્થ જવા દે છે. એક જ માણુસ તેનો સાચે! ઉપચોગ 

કર છે. એને હું દર્શનશક્તિની વિશુદ્ધતા કહુ' છુ. હૃદયની 
વિશુદ્ધતા છે કે નહિ તેની એજ ખરેખરી કસોટી છે. 

હઝરત મહમ્મદ પયગસ્ખર સાહેબે ફોઈ અમાનુષી ચમ- 

' જાર કર્યા જાણ્યા નથી. ઘણી વાર એ 

ચમત્કાર ચીઢવાઇને કહે છે: હુ' કોઈ ચમ- 

«કાર કરી જાણુતો। નથી. હુ'? “ હુ 

-એક જાહેર ઉપદેશ આપનારા છુ” સઘળાં પ્રાણીઓ સમક્ષ 

-મારા માનીતા સિદ્ધાન્ત વિષે ઉપદેશ આપવો એજ માર્‌ 

કામ છે. ર 

છતાં આપણે ન્તેઈ શકીએ છીએ કે અસલથી, આ 

૫ જગતૂ તેજ એમના મનથી ખરેખર 

જગત્‌ એક મોટો ચમત્કાર હતો. એ કહે 

રી છેઃ-આ જગતૂ તરફ તમે જુઓ. એ 

-ચમત્કાયી નથી ? એ અલ્લાનુ' રચેછું” નથી ? તમારી આંખે! 


“પપગમ્ત્રર (૩) દ્ર્છ 


“ને ઉઘાડી હોય તેર એમાં પ્રભુની પ્રભુતા તમારાથી જેઈ 
શકારો. આ પૃથ્વી-એને ઈશ્વરે તમારે માટે ખનાવી; “ એ 
પૃથ્વીમાં જૂટા જૂદા રસ્તાઓ નિર્મ્યા;” તમે એ પૃથ્વીમાં 
રહી શકે છે; તમે એના ઉપર આમતેમ ફરી શકે છે.-- 

અરખસ્તાનના શુષ્ક અરણ્યનાં વાદળાંઓ તે હઝરત 


ી ભડમ્મદને ઘણાં ચમત્કારથી ભરેલાં 
વાદળાંઞ્રા લાગતાં: ઉંચા આકાશના ઉડા 


અતતરમાં ઉત્પન્ન થયેલાં વિશાળ 

વાદળાંઓ, એ કયાંથી આવ્યાં? એ મોટા કાળા રાક્ષસો 

કેવા લટકી રહ્યા છે! જડ પૃથ્વીને સચેત કરત્રાને માટે 

વર્ષાદપાણીની રેલછેથ્ એ કરી મૂકે છે, એટલે ઘાસ ઊગી 
નીકળે છે, અને તાડનાં તથા ખજૂરીનાં ઝાડ ઉપરનાં . 

ચત્રો શોભી રહે છે. એ એક ચમત્કાર નથી ? તમારાં 

રારઢાંખર, તેને પણુ અલ્લાએ ખનાવ્યાં છે. પરોપકારી 

સૃમાં પ્રાણીઓ! તેએ! ઘાસ ખાઈને તમને દૂધ આપે છે; 

તેઓ તમને વસ્ત પૂરો પાડે છે. કેવાં ચમતારી પ્રાણીઓ ! 

સંધ્યા સમે તેઓ હારખધ ઘર તરક પાછાં વળે છે, 

“અને?” એ કહે છે કે “તમારી ચેભામાં વધારા કર્‌ 

છે,” વહાાણુ પણુ--એ વહાણુ વિષે ઘણી વાર કહે છેઃ 

મોટા હાલતાચાલતા પર્વતે; એ પેદતાની કપડાંની 

પાંખ પહાળી કરે છે, જળમાર્ગ 

વદાણુ કુદતાં ચાલ્યાં જાય છે. ઈશ્વરનો 

ગ્રોક્લેલેદઃપવન એએ મદદ કરે છે 2 

સણુવારમાં એ હાલ્ષતાં ધ પડી નય છે. ઈશ્વરે પાતાનેદ 


૬૮ હઝરત મહમ્મદ 


સ્રોક્લેલો પવન પાછે ખે'ચી લીધો એટલે એ નિશ્ચેષ્ટ 
શઈ ગયાં છે, એનાથી હાલી ષણુ શકાતુ નથી! તમે 
ચમત્કારો વિષે પૂછે છે ? તમારે કેવો ચમત્કાર નેઈએ. 
છે? તમે પોતેજ અહીં આગળ નથી? ઈશ્વરે તસને 
ખનાવ્યા, “થોડી સરખી માટીમાંથી તમને એભ ઘડ્યા.? 
તમે એક વખતે નાના હતા. થોડાં વર્ષ ઉપર તમે ખીલઝુલ. 
હતા જ નહિ, તમારામાં સુદરતા છે, બળ છે, વિચારો. 
છે. “એકખીન ઉપર તમને દયાભાવ છે.” તમને 
ઘડપણુ આવે છે, અને તમારા વાળ સફેદ ખની જાય 
છે; તમારૂં ખળ ક્ષીણુ થતાં તમે નિર્ખળ ખની «એદ 
જી, તમે ઢીલા ખની જાએ છે, અને પાછા હતા તે ન 
હ્તા થઈ જાઓ છે : 


“એકબીજન ઉપર તમતે દયાભાવ છે? એ 
શખ્રો મને ઘણુ ગમી ગયા. અલ્લાએ 

દયાભાવ તમને પરસ્પર દયાભાવ ન રાખો 

એવાં ધય્યાં હોત,-તો તમારી શી. 

સ્થિતિ થાત! આ એક સેષ્ટો ચાધ્ક્સ વિચાર છે. વસ્તુના 
ખરા રહસ્યતું અર્હી પ્રત્યક્ષ દર્શન છે. કવિત્વશક્તિના- 
જે કઈ સારામાં સારૂ અને સાચામાં સાચુ” છે તેના- 
સંસ્કાર અ મહાસુરુષમાં દૃષ્ટિગાચર થાય છે. મજબૂત. 
ખુદ્ધિ, સૂક્મ અવલોકનશક્તિ, ઉદાર છૂદય-એ સર્વ એમ- 
નામાં છે કોઈ પણુ કાર્યક્ષેત્રમાં વીર નર તરીકે. એ રીપી. 


શ્રક્યા હોત. 
ક 


પયગમ્બર (૩) હ દ્્લ્ઃ 


એમની ટૃષ્ટિએ હમેશાં ખુલ્લુ' જ છે કે આ જગત્‌ 
આખુ" ચમહારથી ભરેછુ છે. 

પ્રભુની સત્તાનું સ્વરૂપ સઘળ! મોણટા વિચારકોએ ફોઈ ને 
જાઈ રીતે જે સત્યતુ' દર્શન કયુ” 

છે તેજ સત્ય એમની આગળ પણુ પ્રકટ ચયુ” છે, તે 
સત્ય એ છે કે આ જડ જગતૂ ખરેખર કંઇ નથી; એ 
રર્શન તથા સ્પશ'ન વડે પ્રકટ થચેછ્ુ' પ્રજુની સત્તાતું' જ 
સ્વરૂપ છે; એ ખાલી આકાશના ઉર ઉપર આવી રહેલી 
પ્રજુની છાયા માત્ર છે; એથી વિશેષ કઈ પણુ નથી. એ 
કણે છે કે પેલા ઉંચા પર્વતે! વાદળાંની પેઠે વિખેરાઈ 
જરો; ક્ષણુવાર પછી તે હતા ન હતા થઈ જરે, ખીન્વ 
આરખ લેોકેની પેઠે પૃથ્વીને એ એક વિશાળ ક્ષેત્ર જેવી 
ગભે છે, અને પર્વતો (મહીધરા)એ પૃથ્વીને સ્થિર રાખે 
છી એવુ' એ માને છે. આખરે એ સર્વ વાદળાંની પેઠે 
વિખેરાઈ જરે, આખી પૃથ્વી ગોળ ચક્કર કૂરવા માંડશે, 
એના ભાંગીને ભૂકા થઈ જશે, અને ધૂળ તથા વરાળ 
થઇતે એ શૂન્યતામાં લુપ્ત ચઈ જરો. અલ્લા એના ઉષરથી 
પોતાનો હાથ ખે'ચી લે છે એટલે એતો અન્ત આવે છે. 
અલ્લાનુ સાર્વત્રિક સાચ્રાન્ય, એક અવર્ણનીય રાગ્તિ, 
એક અવર્ણનીય જ્યોતિની સર્વન્યાપી સત્તા, વસ્તુ માત્રમાં 
ન્યાપી રહેલુ” તેનું' અસ્તિત્ત આ પુરુષની દૃષ્ટિએ સ્પષ્ટ જ 
હતુ હાલના માણુસો જેને માટે “કુદરતની શક્તિએ 
“કુદરતના કાયદાએ! એવાં એવાં નામ વાપરે છે, અને જેને 
હ્ય વસ્તુ તરીકે એ ગણુતા જ નથી; પણુ વેચી શકાય 


૪૦ ડેઝરત મહમ્મદ 


એવી તુચ્છ અને ખજારી વસ્તુએ જ ગણે છે તે આ 
ગ્રતિભાસેપન્ઞ મહાપુરૂષને ડરવવાળી લાગતી, તેમાં એમને 
અટ્ભુત ચમહાર જણાતે, આપણી સાયન્સો અને આપણા 
જ્ઞાનસંગ્રડને લીધે અપણી પ્રચોગશાળામાં રહ્યા રહ્યા વસ્તુ- 
આની દિવ્યતાને આપશું ભૂલી જઈએ એવે! સભવ રહે. 
છે. આપણુ એ હિવ્યતાને ભૂલી જવી નેઇએ નહિ! 
એક વખત એ દિવ્યતા ને આપણે ભૂલી ગયા તે પછી 

ચાહ રાખવા લાયક બીજુ શું-રહ્યુ' તે 

દિવ્યતાતું શાન દુ સમજી રાકતે। નથી. મને એમ 
લાગે છે કે નને એમ થાય તો] ઘણી 

“ભરી સાયન્સ] જડ જેવી જ ખની જાય; એ કરમાઈ ગચેલી, 
તકરારમાં મશગુલ રહેનારી ખાલી વસ્તુઓ જ ખની જાય. 
એના વગર-એ દિવ્યતાના ભાન વગરુ સારામાં સારી વિદ્યા તે 
શતનહીન કાષ્ઠૅના જેવી ખની જાય છે. ખીજી વસ્તુઓની. 
સાથે સાથે તાજા કાષ્ઠ પણુ આપી શકે એવાં ઊગતાં વનનાં 
વૃક્ષ તરીકે એ રહેતી નથી ! કોઈ પણુ પ્રકારની મ 
વગર માણુસને જાન પણુ મળી શકતુ નથી. પૂટ્ત્યખુદ્ધિ 
વગરતુ” સાત સેલી ના જેવુ જ હોય ટ ર 
હઝરત મડમ્મદ પયગમ્બર સાણહેબના સ્થાપેલા 
ઈસ્લામ ધર્મની “વિષયાભિસુખતા” 

કેટલાક રિવાજેને વિષે ઘણુ કહેવામાં આવ્યું છે, 
અને ઘણુ લખવામાં આવ્યું છે; * 
ચોગ્ય હતુ' તેના કરતાં ઘલુ' વધારે કહેવામાં આવ્યુ છે. ' 
ખરૂં છે કે આપણુતે ખુ વ્યાજબી ન લાગે એવા સ્વિછ્તેની. : 


પૈયગસ્ખર (૩) ૩૧” 


છૂટ એમયુ આપી; પણુ તે સ્વિન્તે કંઈ એમણે નવદ 
કાઢ્યા નહોતા. એ રવાને અરખસ્તાનમાં પુરાતન કાળથી 
ચાલ્યા આવતા હતા, અને લોકે! તેને ખુશીથી વળગ્યા 
રહેતા હતા. એમલુ તો એ રિવાજેમાં જે કેટલાક દોષો 
જણાયા તે થોડે ઘણુ અંશે દૂર કર્યા, એ શિવાને ઉપર 
કેટલાક એકુશ સૂફયા, એક હિશાથી નહિ પણુ અનેક 
દિશાથી એ રિવાજેને નિયમમાં આણ્યા. એમણે સ્થાપેલેદ 
ઇસ્લામ પર્મ કઈ સહેલો નથી. નકોડા અપવાસ, વારવારની 
સ્નાનવિધિ, સખત ગુ'ચવણુથી ભરેલ મંત્રો, દ્વિસમાં પાંચ 
વાર પ્રાર્થના અને મદ્યપાનનો નિષેધ,-એ સઘળુ જે 
પર્મમાં હતુ' તે ધર્મ “સહેલો હોવાને લીધે ફાવ્યો એમ 
આપણાથી કહી શકારે નહિ. શુ' કોઈ પણુ ધર્મ સહેલેઃ 
હોવાને લીધે કદી ફાવે છે ખરો ? આરામ, ઉપભોગની 
આશા, ખદલે। મેળવવાની આતુરતા-આ ડુનિયામાં કે ખીજી 
દુનિયામાં કોઈ પણુ પ્રકારની પ્રસાદી મેળવવાનો સભવ, 
એ વડે કરીને માણુસ વીર કર્મ કરવાને પ્રેરાય છે એમ 
કહેવુ" એ માણુસ જાતિનુ' મોટામાં મોટું' અપમાન છે. 
હલફામાં હલકા માનવીના દૃદયમાં પણુ એ કરતાં ફેઈ 
વધારે ઉચી ભાવના રહેલી હોય છે. બિચારા લશ્કરના 
સિપાઈ, શત્રુના સૈનિકોની ખન્ડુકની ગોળીનુ' નિશાન 
ખૂનીને મરવા માટે પૈસા આપીને સ્ખાયલેદ માણુસ, 
તેનામાં પણુ લશ્કરી ફવાયત અને રોજના એક શિલિંગ 
એના કરતાં તદ્ન જૂદી જ એવી સિપાઈની આખરૂતુ' 
અજિત ૫૯૪ જુર છે, 505. સીડી, ચીતેતેડ 


છર હઝરત મહમ્મદ 


સ્વાદ લેવાને નહિ, પણુ મોટાં અને સાચાં કૃત્યો કરવાને 
માટે, પ્રભુના ન્યાયાસન આગળ ઈશ્ચરના ખાળક તરીકેનું 
પોતાનુ ગોરવ સ્થાપિત કરવાને માટે રકમાં રંક માનવી 
પણુ કઈક ન સમજાય એવી રીતે આતુર ખની રહ્યો હોય 
જુ. એ શૈરવ સ્થાપિત ફરવાતે। માર્ગે તમે એને ખતાવે! ! એ 
માર્ગ જણાતાંની સાથે ન હલકામાં હલકે વૈતરે તે વીર 
નર ખની જરે. માનવી આરામ મેળવવાની ઈચ્છાથી 
લલચાય છે એમ જેઓ કહે છે તેએ માનવજાતિતુ મોટામાં 
મોટું” અપમાન કરે છે. માનવીનાં દૃદય ઉપર અસર કરનાર 
પ્રેર ખળા-ખરેખરી લાલચો તે! ઝુશ્કૅલી, સ્વાર્થ ત્યાગ, 
સ્વાર્પણુ અને મૃત્યુ એ છે. એના અંતરના ઉંચા જીવનને તમે 
મરીપ્ત કરો! એ વડે જે ત્ત્વાળા ગ્રકટશે તે ક્ઘળા ક્ષુદ્ર 
વિચારોને ખાળીને ભસ્મ કરી નાંખશે. સુખ નહિ, પણુ સુખ 
કરતાં કોઈ વધારે ઉંચી વસ્તુ ! હલકા વર્ગના લોકોમાં પણુ 
“આખરૂને! સવાલ સે એવાં એવાં વચનોથી એજ સત્ય 
સાલમ પડે છે. આપણી તૃષ્ણાઓતે તૃપ્ત કરવાથી નહિ, 
પણુ દરેક દૃદયમાં જે વીરતાતો ભાવ રહ્યો હોય છે તેને 
સદીસ કરવાથી જે કોઈ પણુ ધર્યના અનુયાયીઓ થઈ શકે છે. 
હઝરત મહસ્મદ પયગસ્ખર વિષે જેને જે કઈ કહેવુ” 

હાય તે કહે, પણુ એ મહાષુરુષ 

સાદાઈ * જતે વિષયાસસ્તિવાળા નહાતા. 

એમને ને વિષયસુખમાં મગ્ન 

રહેનાણા, શુદ્ર વસ્તુએના ઉપભોગ તરક જ ધ્યાન રાખનારા 
સાધારણુ માણુસ આપણે ગણીએ તો આપણી મોટી ભૂલ. 


ક 


“પયગસ્ખર (3૩) છટ 


છે. કોઈ પણુ રીતના ઉપભોગ તરફ એમનુ લક્ષ જ નહોતુ 
એમને ઘરસ'સાર તદન સાદો તને કરકસરવાળે હતેદ. 
જવના રોટલા અને પાણી એજ એમને ખોરાક હતે!. 
_ફેટલીક વાર મહિનાના મહિના સુધી[એમના રસે!ડામાંદેવતા 
સળગાવવામાં આવતે। જ નહિ. ચોગ્ય અભિમાન સાથે એ 
લોકો જણાવે છે કે હઝરત મહમ્મદ નાતે પોતાના નેડા 
સુધારતા, એ જાતે પોતાનો ડગલે 'સીવતા, એ ગરીખ, 
મહેનતુ, સાધન વગરતા માણુસ હતા. હલકા વિચારના 
માણુસો કયા ક્ષુદ્ર મ્થેયની પાછળ મહેનત કરતા તે 
જાણુવાની એમને દરકાર નહોતી. કોઈ પણુ રીતની તૃષ્ણા 
ફે ભોગેચ્છા નહિ, પણુ એનાથી ઘણી ઉંચી ફેઈક વસ્તુ 
ગએમનામાં હતી. જે એવુ" ન હોત તો તેવીસ વર્ષ સુધી 
એમની સાથે રહીને લડનારા, નિરન્તર એમના પચ્ચિયમાં 
આવનારા આરખ લોકો એમને આવુ' માન આપત નહિ! 
સમે માણુસો જગલી જેવા હતા; વારેઘડિયે તેઓ એક- 
“બજ સાથે લડી પડતા; ખરેખરી લાયકાત અને ખરેખરી 
'ાણુસાઈ વગર ફેઈઈ પણુ માણુસ તેઓની સરહ્ારી કરી 
રાકે નહિ. તે લોકો એમને પયગસ્ખર કહેતા ગવુ' તસે 
કહો છે? એ તેઓની આગળ પ્રત્યક્ષ ઊભા હતા; એ 
ઉઘાડા હતા; કોઈ પણુ રીતની ગહનતામાં એ છુપાયલા 
“નહોતા. તેઓની નજર આગળ એ પોતાતો*ડગલે પોતાને 
ત્ડાથે સીવતા, પોતાના નેડા પોતાને હાથે સુધારતા. 
તેઓની વચમાં રહીને એ લડતા, એ ઉપદેશ આપતા, 
એએ હુકમ કરતા. એ મહાસુરુષ કેવા હતા તે તેઓએ. 


૪" હઝરત મહમ્મદ 


નૈયુ' જ હરો, એમને કેવા કહેવા તે વિષે તમારી. 
ભરજીમાં આવે તેમ તમે કરો ! પોતાના હાથનાં સીવેલાં- 
કપડાં પહેરતારા આ પુરુષને જેટછુ' માન મળતુ તેટઉુ 
સાન રાન્યસુકુટ ધારણુ કરનારા મોટા મોઢા ખાટશાહાને 
પણુ મ્યુ નહોતું. સખત કસોટીના તેવીસ વર્ષ એમણે 
ગાળ્યાં, એ તેવીસે વર્ષ એમનાં ધમાધમીમાં ગયાં, છતાં 
એમના અનુયાયીઓની એમના પ્રત્યેની આદરણુદ્ધિ એવી 
તે એવી જ્વલત રહી અતે એમની સરદારી એમને. 
વિજ્ય અપાવનારી જ નીકળી, એ એદ્ જ વસ્તુ તરક્‌ 
આપણે લક્ષ આપીએ તે! એવાં પરાકંમતે માટે સાચી. 
વીરતાની જ જરૃરશ્યાત છે એ આપણે સમછીશું% 
અને એવા સાચા વીર તરીકે એ મડાપુરુપને આપણે . 
વદન કરીશું. 
એમનાં છેલ્લાં વચને! પ્રાર્થનાનાં હતાં. ક'પતા દૃદય 
સાથે પ્રભુ તરફ વળતા માતવીના 
જવનના કેટલાક પ્રશ્નગો એ ભાંગ્યાતૂટ્યા ઉદગારો હતા. 
એમની ઉદારતા વિષે ઘણી હકીફતે॥ 
તેંધાયલી છે. એમની છોકરી ગુજરી ગઈ «યારે એ 
પોતાની ભાષામાં જે સાચા દિલથી 'કહે છે તે ખ્રિસ્તી 
સ ખીન્ન ધર્મોની માન્યતા સાથે બરાબર મળતું આવે 
છેઃ “ઈશ્વર આપે છે અને ઈશ્વર લઈ લે છેઃ ઈશ્ચર જે 
કરે તે ખરૂ !” ગુલામગીરીમાંથી છૂટો થચેલો એમને 
માનીતેર સેવક સૈયદ, જે હઝરત મહગ્મદના પર્સમાં 
માનનારો બીજે માણસ હતે, તેના સસ્ગન્ધર્મા પણુ એમણે. 


પયગમ્બર (૩) ૭૫ 


એવાં જ વચને કહ્યાં હતાં. હઝરત મહસ્મદને ગ્રીક 
લોકોની સાથે જે લડાઈએ થઈ તેમાંની પહેલી લડાઈમાં જ 
સૈયદ માર્યો ગચો. હઝરત મહમ્મદે કહ્યુઃ “એમાં કઈ 
ખોટુ નથી થયુ; સૈયદે પાતાના માલીકની જ સેવા 
ખનજવી હતી, સૈયદ હવે પોતાના માલીકની જ પાસે ગયો 
છે, સૈયદતુ કલ્યાણુ જ થયું છે.” છતાં સૈયદની છોકરીએ 
મરનારના શખ આગળ બેસીને રુદન કરતા મહમ્મદને 
જેયા હતા. “આ હુ શું જોઉં છુ' ? એમ તેણે પૂછ્યુ" 
એમણુ જવાખ આપ્યોઃ “મિત્રના મૃત્યુ મસંગે રુદન કરતા 
મિત્રને તું' નેય છે.” પોતાના મૃત્યુના બે દિવસ 
પહેલાં એ મસીદમાં ગયા ત્યાં એમણુ પૂછ્યુ 
“મેં ફોઈ પણુ માણુસતું કટી તુકસાન કર્યુ છે? 
ને એમ હોય તોઃ એ અપરાધની શિક્ષા મનેજ થત્તે ! 
મારી પાસથી કોઈ પણુ માણુસતુ' લહેલુ' નીકળે છે? 
એક માણુસે કહ્યુઃ હા. ફલાણી વખતે તમે આટલી રકમ 
મારી પાસથી ઉછીની લીધી હ્તી. હઝરત મહમ્મદે 
એકદમ એ રકમ આપી દેવાનો પાતાના માણુસને હુકમ 
આપ્યો.-તમને પેલી સાધ્વી સી ક્ટીજા, અને “ના, રે ના ! 
હું; અલ્લાના કસમ ખાઈને કહુ' છુ કે ના!” એ હઝરત 
સમહસમ્મદનો જવાખ સાંભરે છે? એવાં એવાં લક્ષણૂથી 
એમનો ખરેખરો સ્વભાવ આપણુને માલમ પડી આવે છે. 
આપણુ સર્વનો ખ'ધુ, આપણુ સર્વની એક જ માતાના 
સાચા મુત્રતું' ખર્‌' ચિત્ર આ જ સૈકાઓ પછી પણું આપણી 
આગળ પ્રત્યક્ષ ખડું' થાય છે. 


“છદ હઝરત મહસ્મદ 


હઝરત મહમ્મદ પયગમ્મરના નીત્તિવિષયક ઉષરેશતુ 
વલણુ હમેશાં શુભ તરક જ હતુ. 
નીતિનો ઉપદેરા ચોગ્ય અને સાચી વસ્તુ તરફૂ 
લક્ષ રાખનારા દૃદયની સ્વાભાવિક 
આજ્ઞાઓ એ ઉપરેશમાં સમાયલી છે. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં 
ક્ષમાની જે ઉત્કૃષ્ટ ભાવના છે, એક ગાલ પર તમાચો 
પડયો હોય ત્યારે બીજે ગાલ ધરવાની જે આરા છે તે 
અહીં નથી. જે સમયમાં આરબોની એક ટોળકીને સહેજ 
પણુ ઈન્ત થઈ હોય તે ઈન ડેરતાર માણુસની સમગ્ર 
ટોળકીના ઉચ્છેદ કરવો! એ ધર્સ્ય ગણાતુ' હતુ' તે સમયમાં 
એવી *માજ્ઞા તક્ન અવ્યવહાર્‌ જ થઈ પડત. હઝરત મહમ્મદ 
પયગસ્ખર્‌ે સમય અતે સશજેગોાને અતુકૂળ રહીને જે ઉપદેશ 
આપ્યો તે એવો હતે! કે “ તમાર વેર લેવુ, પણુ તે અતિશય 
લેવુ” નહિ. વેર લેવામાં તમારે ન્યાયની મર્યાદા એળાગી 
જવાની નથી. ” એ વેરની ભાવના પયગમ્મર સાહેબે ઉટ્ટીપિત 
કરી નહાતી. એ વેરની ભાવના એમણેુ ઉત્પન્ન પણુ કરી 
નહોતી. વેરની જે ભાવના હતી તેને એમણે નિયમમાં આણી 
હતી, તેના ઉપર એમણે ઘણા ચોગ્ય અ'કુરો મૂક્યા હતા. 
ખીજી તરકથી નેતાં, ખીજ કોઈ પણુ મોટા ધર્મની 
પેઠે, માનવદૃદયના ઉડાણુમાં * 
સમાનતા ઊતરનારા બીજા કોઈ પણુ સત્ત્વની 
પેઠે ઈસ્લામ એ મતુષ્ય માત્રને 
સરખી સ્થિતિનાં ગણે છે. એક શ્રદ્ધાળુ સુરુષનો આત્મા સઘળા 
“પાથિવ રાજ્વૈશવના કરતાં ચડી જાય એવેદ છે, ઇસ્લામી . 


4૮ હઝરત મહસ્મદદ 


અસલનતી માન્યતામાં એમણુ જે કૅઈ ફેરફાર કીધો તે 
એની વિષયપરાયણુતા ઓછી કરવાતે હતો. કુરાનમાં 
સ્વર્ગનાં-જિન્નતનાં સુખ વિષે ઘણુ' થુ જ કહેવામાં આવ્યું” 
જી; જે કંઈ કહેવામો આવ્યું છે તે પણુ ભાર દઈને નથી 
કહેવામાં આજુ, પણુ જરાતરા સૂચવવામાં આવ્યું છે. 
વળી ત્યાં આગળ પણુ આધ્યાત્મિક આતન્હો તેજ ઉંચામાં 
ઉચા ગણારી એ વાત ભૂલી જવામાં નથી આવી. ગ્રભુની 
વિરુદ્ધ સત્તા, એનો આનન્ઢ ખીજા સઘળા આનન્દ્યો કરતાં 
ઘશ્ ધણેદ વધારે ચદી જ્શૅ. એ કહે છેઃ “એકખીન્નને 
મળતાં કે એકમીનાથી છૂટા પડતાં તમારે સલામ એમ 
કહેલુ,” સલપ્મ, તમને શાન્તિ મળે સઘળાં શુદ્ધિમાન 
“પ્રાણીઓ જેને માટે તલસે છે, જેને માટે વ્યર્થ કાંક 
“સારે છે, જેને સુખનું એકજ સાચુ' સાધન ગલે છે તે 
શાન્તિ છે. “તમે બેઠકે! ઉપર એકખીજાની સામસામાં 
ખેસશે।ઃ સઘળા વેરભાવ તમારા દૃદયમાંથી ખસી જરે.” 
“સઘળો વેરભાવ તમે એકખીન્તને છૂટથી ચહારો! કારણુ 
જુ તમારાથી દરેસ્તે તમાશા બેધુતોની સમક્ષ સ્વર્ગનું 
“પૂરતુ' સુખ મળશે. 
“વિષયાભિસુખતા”ના આ વિષય ઉપર કેહવા જેવુ” 
ઘછ્ુ' નીકળશે; ષણુ તે સર્જ વિષે 
જ્ઞોગવિલાસ ખોટા નથી, વિવેચન કરનુ' આ સ્થળે ખની 
પણુ તેની ચુલામી શકરો નહિ. બે વાનાં જ હુ' આ 
સ્થળે કહીશ, અને પછી એ 
“વિષયને! નિર્ણય કરવાને હું તમતે સૉંપીશ. પ્રથમ સારે 


“-પયગસ્બર (૩) હટ 


જે કહેવાતુ' છે તે ગેથેના વચન પરથી મને સૂઝી આવ્યુ” 
છે. એણે જે કહ્યુ' છે તે પ્રસંગવશાત્‌ , સૂચના તરીકે જ 
ફહ્ુ' છે; પણુ તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવુ' છે. એના 
"એક ગ્રન્થમાં-ટાડટઈડ વ તરક (મીસ્ટરની સુસાફરી)માં 
ગ્રન્થનો નાયક એક સ્થળે જઈ પહોંચે છે ત્યાં આગળ 
ઘણા વિચિત્ર રિવાજે હતા. તેમાંના એક ર્વિાજ આ 
હતોઃ: “અમારામાંના જેને જેને ખીજી ખાખતમાં વધારે 
જૂટ જેઈતી હોય તે દરેકને એક ખાખતમાં પોતાની જત 
ઉપર અ'કુશ મૂકવાની અમે ફરજ પાડીએ છીએ.” એક 
ચીજ તદન એની મરજી વિરુદ્ધની અમે એની પાસે 
સ્વીકારાવીએ છીએ, એને ન ગમતુ હોય એવુ' એક કામ 
“અમે એની પાસે બળાત્કારે કરાવીએ છીએ. આ 
રિવાજ મતે ઘણુ! વ્યાજબી લાગે છે. સુખ આપનારી 
વસ્તુઓ આપણે ભોગવીએ એમાં કંઈ ખોટુ નથી; 
* આપણી નતતને એ વસ્તુઓની ગુલામ જેવી બનાવી દઇએ 
એજ ખોટુ' છે. “મારી ટેવો મારા કખનમાં છે. ને 
ન્યાજખી કારણુ ખતાવવામાં વે તો હું એ ટેવો છેડી 
રવાને તૈયાર થાઉ અને છોડી શકુ પણુ ખરા!” એવુ" 
“ખરેખર નિશ્ચયપૂર્જક કહેવાને માણુસ તૈયાર હાવો જેઈએ : 
,આ ઉત્તમ ફાયદો છે. સુસલમાતાનેો રમજાનને સહિનેઇ 
ઇસ્લ્ષામના પર્મ માંની ઘણી વસ્તુઓ, હઝરત મહમ્મદના 
શ્વાતાના જીવનમાંના ઘણા બનાવો આ દિશા તરફ જ 
વળેલા છે. આ દિશામાં એની જે પ્રવૃત્તિ થઈ તે ને 
“ખાસ વિચાર કરીને અથવા આત્માની સુધારણાના સપષટ 


૮૦ હઝરત મહમ્મદ. 


,હૈતુ સાથે ન ચઈ હોય તો! ત'દુરસ્ત હૃદયની એ સહજ” 
ઉપલખ્ધિ (॥જ્ઞાંતબ) હરો. એવી ઉપલખ્ધિ ફાઈ આછી. 
મશેસનીય નથી. 


પણુ એ વિષયમાં ખીજ્ઠ એક વાત કહેવાની છે, અને. 
તે એ છે કે આ સ્વર્ગનરકની--- 
સનાતન સત્ય જિનજ્નત અને જહાત્ઞમની કલ્પના 
ગમે તેવી સ્થૂળ અને વિષયપરાયણુ 
હોય, પણુ તે વડે અન્ય સ્થળે ઘણી વાર ભૂલી જવાતું” 
એક સનાતન સત્ય સૂચવાય છે. તે સત્ય એ છે કે 
સવુષ્યનાં આ "પૃથ્વી પરનાં કૃત્યો મનુષ્યના પોતાના આત્માને 
માટે અનન્ત ઉપચોગનાં છે. એ કૃત્યો કદી વિનાશ પામતાં. 
નથી. એ કૃત્યોનો! કદી અન્ત આવતો નથી. માણુસ પોતાની. 
નાની સરખી જીદગી સાથે સ્વર્ગ સુધી ઉચા અથવા. 
જહાન્નમ જેટલે નીચા જઈ શકે છે. સાઠ વર્ષના ટૂંકા. 
સમય દરમ્યાન આત્મા રૂપે સનાતનતાનું' બળ કોઈ ભવ્ય * 
અને ચમત્કારી રીતે એનામાં છુપાઈ રજ્ુ' હોય છે. આ. 
સઘળુ એ અરણ્યનિવાસી આરખના આત્માની અદર 
તાળા સરખા અક્ષરો વડે પકાશી રહયુ" હતુ. એ સત્ય. 
મની આગળથી કદી પણુ ખસતુ' નહિ. ઉડા અતતઃકરણુથી. 
અકથ્ય વસ્તુનું કથન કરવાને માટે એ પ્રયત્ન કરે છે, 
સ્વર્ગ અને નરકની--જિન્નત અને જડાન્નમની કલ્પના કરીને. 
એ ગંભીર સને એ પ્રગટ કર છે. ગમે તે રૂપમાં 
એ પ્રકટ થયુ” હાય, સૌથી વધારે અગત્યનુ” સત્ય એ છે. 
_-એ સભનાં સઘળાં સ્વરૂપા પૂજનીય છે. અહિં આ પૃથ્વી 


ન 


પયગસ્ખર (૩) «ટ 4૨ 


જ ૭ ન 


ઉપર માનવજીવનને! સુ'્ચ ઉદ્દેશ શો છે ર? હઝરત મહમ્મર્દ 


તમ 


પયગર્મરે આ પ્રશ્નો જે જવાખ આપ્યો છે તે જૂઠા જૂદા , 


વાઢ ઊભા કરવામાં ઝુશળ એવા કેટલાક ફ્લિસુક્ોને પણુ 
લજ્જા પમાડે એવો છે ! ખેન્થામ અથવા પેલીની પેઠે એ 
સાચુ' અને ખોટું એ ખન્નેને લઈને તેના નકેટોટાનો 
હિસાબ કરવા મડી પડતા નથી. એ ગ્રત્યેથી એકંદર 
સુખ કેટલુ' મળશે તેની ગણુના કરવા એ ખેસી જતા 
-.નથી. સરવાળાખાદબાકી ફરીને જવાખ શોધી કારને 
“અહોં સાચું વધી જાય છે કે નહિ?” એવુ એ તમને 
પૂછવા માંગતા નથી. નહિ! એક ચીજ કરવી તે ખીજી 
શીજ કરવાના કરતાં વધારે સાર્‌ છે એમ નથી | એ ખે 
ચીજની વચ્ચે જીવન અતે મરણુના જેટલે, સ્વર્ગ અને 
નરક-જિન્નત અને જહાન્નમના જેટલો અન્તર છે, એક 
થીજ કદી પણુ આપણે કરવી ન નેઈએ; ખીજી ચીજ 
કદી પણુ આપણે કર્યા વગર ન રહેવુ" નેઈએ. એ 
બે ચીજનાં માપ તમે લઈ શકશે! નહિ. એ ચીને માર્ષ 
લઈ શકાય એવી છે જ નહિ. એક ચીજથી માતવઆત્માતુ” 
હમેશનુ' મરણુ છે, ખીજી ચીજથી આનવઅઆત્માની 
હ'મેશની અમરતા છે. “બેન્થામતો ઉપથોગિતાવાદ, 
નફાટોટાની ગણુત્રી વડે સદ્ગ્રણર્ર્ઝણુનો નિશ્ચય, આ 
ઈશ્વરરચિત ફુનિયાની જડ વરાળયત્ર તરીકે, માણુસના 
અખડ અને સ્વર્ગીય આત્માની સુકાં ઘાસ અને કાંતાવાળા « 
છોડવાને જેખવાનાં, સુખ અને દુઃખને નેખવાનાં ત્રાજવા 


તરીકેની ગણુના;-માણુસ અને આ વિશ્વમાં એના જીવનના _ 


«૨ હઝરત મહમ્મદ 


ઉદ્દેશ એ વિષે વધારે હલકે! અને ખોટો વિચાર તમને 
કાણુ આપે છે, મહમ્મદ કે ઉપચોગિતાવાદના પ્રચારકે, 
એવુ' જે તમે મને પૂછે તે! હું' હિંમત ધરીને કહીશ કે 
સહમ્મદ તો નહિ જ.” ર 
હઝરત મહમ્મદ પયગમ્ખરે પ્રવર્તાવેલા મહાન 
ક ધર્મની સત્યતા તરફે તમે નજર 
ઉપસંહાર કરો! સેકાએ થયાં માનવજાતના 
મોટા કુટુસ્બતો પાંચમો ભાગ એ 
ધર્મમાં માને છે અને એ પર્મની-કુરાનની-આસ્તાનુસાકે 
પોતાના જીવનને વ્યવહાર ચલાવે છે. એ ધર્મની ખરેખરી 
મહત્તા એજ છે કે ખરા અતતઃકરણુથી એ સનાતે। 
હતો. આરખ લેકે અને બીન સુસલમાનો એ ધર્મમ 
સાને છે, અને તેને અતુસરીને પોતાનો જીવનવ્યવહાઃ 
ચલાવવાનો તેએ પ્રયત્ન કરે છે. એ ધર્મ ઉપર તેઓની 
અખડ અને અચળ શ્રદ્ધા છે. તેઓ એ ધર્મને પૂરેપૂરે 
માને છે. એ ધર્મને સાથે રાખીને વખતની સામે 
થવાની પણુ તેઓ હિમત રાખે છે. એ પર્મ'ના પ્રતાપે 
કરીને સમયની સનાતનતાને પણુ તેએ! લેખવતા નથી 
આજ રાત્રે કેરાના.મહોલ્લાઓમાં ચોકી પહેરો કરનાઃ 
સાણુસ “કાણુ છે!” એમ પૂછશે ત્યારે રસ્તેથી જનાઃ 
સુસાક્ર તેને જવાખ આપતાં કહેરો કે “ઈશ્વર-અલ્લ 
સિવાય ખીન્ને કોઈ ઈશ્વર નથી.” અલ્લાહ અકબર 
ડેસ્લાસ એ અવાજે આ કરાડો આદમીઓના આત્માન 
ઉડાણુમાં અને તેઓની આપખી દિનચર્યોમાં વ્યાપી રહ્ય 


“ચયગસ્મર (૩) - ૬૮૩૨૩ 


હાય છે. ઉત્સષ્ી ધર્સાપરેશકેો ખીશજ્ાએાની આગળ એ 
ધર્મનો ઉપદેશ કરી રહ્યા હોય છે. એ ધર્મની અવિચળ 
શ્રદ્ધા, એ પયગમ્ખર સાહેખનાં વચનોમાં સમાયલે! ઉત્મૃષ્ટ 
ઉપદેશ હિંડુ-સુસલમાન વચ્ચે ઉદારતાના ઉંચા ભાવેઇ 
ભ્રાતૃભાવની ઉડી લાગણી, સર્જની સમાનતા વિષે સાચી 
“સમજ ઉત્પન્ન કરવામાં વિશેષ ને વિશેષ સકળ નીવડો 
ભને સમસ્ત દેશનુ કલ્યાણુ સાધવામાં આપણે સવ 
“સાધનભૂત થઇએ એટલી જ વાંછના. 


-વીરતાને પયગસ્ખર સ્વરૂપે પ્રકટ થયેલી આપણે “ 
નઈ. એજ વીરતાને ધર્મગુરુ 
* વીરતાનું એક તત્તત સ્વરૂષે મકટ થતી આપણે જા 
ગ્રકરણુમાં નેઈશું. આગળ આપણે 
જેઈ ગયા છીએ તે પ્રમાણે સઘળા વીર સુરવોતું અ'ત-્‌ 
સ્તત્ત આખરે એક જ છે, જીવનના ગૂઢ અર્થને ઉકેલ- 
નાર્‌, જીવનની દિવ્યતાને જેઈ શકનારા વીર પુરુષ આપણુને 
જઈએ છે. એ વીર સુરુષ ને હચે તો તે પોતાની ભવ્ય, 
વિજયવન્ત, અને ગાશ્વત રીતિને અતુસાર જૂવનતા એ 
ગૂહું:ચર્થ વિષે, જીવનની એ દિવ્યતા વિવે બોલી શકશે, 
ગાઈ શર્કશે, લડી શકચે, કોઈ પણુ પ્રવૃત્તિ આદરી 
શકશે. એ 'ગવૃત્તિ કે ફેકુ' બાહ્ય સ્વરૂપ ગ્રહણુ કરે તેટલાનો જ 
સાત્રુ આધાર્‌ં તેના સમય--અને /સભેગે ઉપર રહેશે. _ 


«ત દ સાટ્નિ 


ધર્મગુરુ તે પણુ મારી સમજ પ્રમાણું એક પયગમ્બર જ 
“છે. જેને આપણે પ્રેરણાનુ' નામ આપીએ તેને 
કોઈક પ્રકાશ એ પર્મગુરુમાં પણુ હોવે! જેઈએ. લોકેના 
*પૂન્તવિધિ ઉપર અધ્યક્ષ સ્થાને એ વિરાજે છે; દષ્ટિથી 
"પર એવા કોઈ પરમ પવિત્ર તત્ત્વની સાથે માનવ આત્માતુ' 
સકલન કરનાર એ ધર્મગુરુ છે. આધ્યાત્મિક વિષયમાં 
પયગસ્ખર એ અનેક સરદારો જેના હાથ તળે કામ કરતા 
હોય તેવા રાજન જેવો છે; એ જ આધ્યાત્મિક વિષયમાં 
“ધર્મગુરુ એ જનતાના સરદાર જેવા છે. આ પૃથ્વીમાં અને 
તેની પ્રવૃત્તિઓમાં ચોગ્ય દોરવણી આપીને જનતાને સ્વર્ચના 
અનન્ત ધામ પ્રત્યે એ લઈ જાય છે, આદર્શની દૃષ્ટિથી 
“જેઈએ તો એ પણુ ટજ્ટિથી પર એવા ગહન તત્તવનો 
અવાજ આપણુને સ'ભળાવે છે, પયગમ્ખરની પેઠે એ પણુ 
સ પરમ તત્ત્વતે! અર્થ આપણુને સમજાવે છે, પયગમ્બર 
પ્ટરતાં પણુ વધારે ગાઢા પરિચય જનતાની સાથે સાધીને 
ડેએ તત્ત્વનું” રહસ્ય જનતા સમક્ષ એ રજુ કરે છે. દૃષ્ટિને 
અગોચર એવુ' પરમ તત્ત્વ-“આ વિશ્વનો મકટ ભેદ'-જે 
જેવાની આંખ ઘણુ થોડાની જ પાસે હોય છે તે એની 
પાસે છે. પયગમ્બરના વધારે ભવ્ય ઝળકાટથી વિહાણુ! .એ_ 
કપયગમ્મર જ છે. પયગસ્બરના કરતાં વધારે કૂમળા, વધારે 
આછા, વધારે એકધારા પ્રકાશથી એ પ્રકાશે છે, માનવીના 
ડતિક જીવનને એ અજવાળે છે. ધર્મગુરુના આદર્શ આવો 
છે. ભૂતકાળમાં એ જ આદર્શ હતે, વર્તમાન” કાળમાં 
એજ આદર્શ છે, સઘળા'કાળમાંએ જ આદર્શ રહેશે.એલળત્ત 


હ્યૂથર ૮ 


એ તો! નણીતુ' છે કે આદર્શો «યારે વ્યવહારમાં ઊતરવા 
માંડે છે ત્યારે ઘણી છૂટ મૂકવી પડે છે, ઘણી ઉદારતા 
શખવી પડે છે, ઘણી સહિષ્યુતા ધરવી પડે છે-ઘણી. 
પણું જે ધર્મગુરુમાં આ આદરાનુ' તત્ત્ત ખીલકુલ જ "ન 
જય, જે ધર્મગુરુ એ તત્ત્વની સિદ્ધિને અર્થે. પ્રયત્ન જ 
ન કરતો હોય તે તો એવી વ્યક્તિ છે કે જેને વિષે આ 
સ્થળે કઈ પણુ ન બોલવાતુ' જ અમે ચોગ્ય ધારીએ છીએ. 2” 
લ્યથરનોા ઉઘોગ ધર્મગુરુનો હતેઇ અને એ સામાન્ય 
અર્થમાં એ અ'ગેનાં કર્તવ્ય એ 
ઉતૃષ્ટ સુધારક ચોપ્ય રીતે ખનતવતે.. પણુ અત્યારે 
જગતૂના ઈતિહાસમાં એતુ' શુ 
સ્થાન છે એ દૃષ્ટિથી જેવુ આપણુને વધારે ઠીક પડશે,* 
તેથી પર્મૌપરેશક કરતાં સુધારક તરીકે એના પ્રત્યે નિહાળવુ 
આપણે વધારે પસ કરીશુ, ખીન્ત ધર્મોપદેશકોએ વધારે 
શાન્તિના સમયમાં પૂજવિધિના માર્ગદર્શક તરીકેતુ' કર્તવ્ય 
સંપૂર્ણ સેવાભાવથી એની પેઠે-જ ખજાવ્યુ' હશે. દશ 
પ્રકારની સેવામાં ચોગ્ય વીરતા દાખવીને લોકોના દૈનિક 
જીવનમાં સ્વર્ગનો દેવતાઈ પ્રકાશ તેમણે રેલાવ્યો હરે. 
જે માર્ગે જનતાને જવાનુ હતુ' તે મરણ ઉપર પ્રભુને! 
ગ્રકાશ પાડીને જનતાને તેમણે દોરવી હશે. પણુ જનતાને 
જવાતો એ માર્ગ જ્યારે વિષમ હાય, એ માર્ગ ન્ત્યારે 
શાન્તિતો નહિ પણુ સંગ્રામના હોય, એ માર્ગમાં નાના 
પ્રકારની ગ્ુઝવણે! અને સુશ્કેલીઆ હોય, એ માગમાં 
ડેકાશે ડેકાસે ભયસ્થાતેો હોય તારે એવા માર્ગ પ૨ 


૦ માંટિન 


આધ્યાત્મિક સરદારી કરીને જનતાને જેભ દોરવ્યા 
હોય તેવા પર્મગુરુની સેવા ખીજા કોઇ પણુ પર્મચુરના 
કરતાં આપણુને વિશેષ ધ્યાન ખેચનારી લાગે એ સ્વાભાવિક 
છે, ખાસ ફરીને એટલા માટે કે એની ડહાપણુભરેલી 
દ્દેર્વણીનાં મિષ્ટ ફળો આધુનિક જગતનાં આપણે અત્યારે 
જેગવી રહ્યાં છીએ. એ ધર્મગુરુએ રણુસ'ગ્રામમાં. 
લડતાઝઘડતા વીર યોદ્ધાનું' પરાકમ દાખવ્યુ* છે. શાન્તિના 
સમયમાં નહિ, પણુ તુસુલ સ'થ્રામના સમયમાં, ચોમેર 
સઘળું અસ્તવ્યસ્ત ન્યયારે થઇ રહ્ુ' હતુ તેવા વિષમ. 
પ્રસંગમાં જનતાને વિજયને માર્ગે એણે દોરવી હતી. 
એની સેવા વધારે ઉ'ચી તમે કહો કે ન કહા, ખરેખસ 
તે વધારે નેખમભરેલી હતી, વધારે સ“સ્મરણીય હતી. 
ક્યૂથરને આપણે ઉત્કૃષ્ટ ધર્સાપદેશક અત્યારે ગણીએ 
છીએ, કારણુ કે તે ઉત્ૃષ્ટ સુધારક હતેા, રે! આપણે 
પૂછી શકીએ કે દરક સાચા સુધારક સ્વભાવથીજ, 
સૌથી પહેલે, પર્મોપદેશક નથી હોતે. શુ?" પૃથ્વીની 
દૃષ્ટિગોચર સત્તાની વિરુદ્ધ મભુના અણુદીડે ન્યાયનો 
એ પુકાર કરે છે, એ અણદ્ઠીડ સતતા સખળી છે અતે 
એ જ એકલી સખળી છે એમ એ જભ છે. વસ્તુમાં 
જે ગૂઢ સત્ય રહેલુ' હોય છે તેનેજ એ ગ્રામે છે. 
ડ્તુના ખાહ્ય સ્વરૂપને ભેટીને તેતુ' અ'તસ્તત્ત્વ એ પિછાને 
ઝે એ દ્રષ્ટા છે, એ ત્રવિ છે, કોઈ ને કોઈ રીતે પણુ, 
વસ્તુઓમાં “જે દિવ્ય તત્ત્ત રહેલુ છે તેને. એ પૂનરી. 
છે-એ ધર્મગુરુ છે. પ્રથમ ધર્મગુરુ ને એ ન હોય તેદ 


ન્હ્૨ ી માટિનિ 


ક 

જુ પાછળ ધફ્કેલી દેવી એ કામ સહેલુ હેપતુ' નથી, છતાં 
તે કરવુ'”પડે છે. જગતૂના મહાખુદ્ધિમાન્માંના એક એવા 
ડેન્ટીની સૂક્મ ખુદ્ધિને પણુ જે વિચારો એક વખત ગ્રાહ્ય 
એટલુજ નહીં પણુ સપૂર્ણુ રીતે સન્તોષકારક જણાતા તે 
ત્યાર પછીના યુગમાં સામાન્ય ખુદ્ધિને પણુ શંકાસ્પદ 
જણાતા થયા અને કેટલાક તેને નકારવા પણુ લાગ્યા, 
અને ત્યાર પછીના કાળમાં તો આપણામાંના દરેકને તે 
સર્વા'શો અશ્રટ્ધેય લાગવા માંચ્યા અને જૂનવાણીમાં તેની 
ગણુના થવા માંડી | માનવજીવન અને પ્રભુનો એ જીવન 
સાથેનો સસ્ખન્ધ એ વિવે શિક્ષાભૂમિ અને પદ્રાત્તાપભૂમિ 
વગેરેની કલ્પનાઓ વડે ડૅન્ટીને પૂર્પૂશા ખુલાસો મળી 
રહેતો, લ્યૂથરને એ જ કલ્પનાઓથી એવો કઈ સન્તોષકારક 
ખુલાસો નહોતો મળી શકતે. એનું કારણુ શુ'? ડૅન્ટીની 
કેથોલિક સ'પ્રદાયની માન્યતાએ ચાલુ કેમ ન રહી ? એની 
પાછળ લ્યૂથરની પ્રૉટેસ્ટટ સ'પ્રદાયની માન્યતાઓને 
આવવુજ પડે તેનુ' કઈ કારણુ ? અફસોસ ! આ દુનિયામાં 

કૅશુ' પણુ હમેશાં ચાલુ રહેતુ જ નથી. 
આ ડુનિયામાં રહેનાર દરેક માણુસ નવુ નવુ* 
શીખે છે એટકુંજ નહીં પણુ તે 
* * નવરચના નવુ" નવુ' કરે છે. પ્રબ્રુએ એને જે 
ત ખુદ્ધિ આપી હોય છે તે વડે જે 
સાકતું શવ્યું' હોય તેનુ'એ ગ્રહણુ કરે છે, તેની જ સાથે એ જ 
ચુદ્ધિ વડે એ નવુ''રોપે છે, અને પોતાની તરફથી કઈક નવુ 
“એ સર્જે છે. એ _સર્જનશકિતથી વદન વિહોણા એવા 


લ્યૂથર ક લ્ઝ 
ક 
જાઈ માણુમ ડુનિયામાં નથી. ફોઈ પણુ માણુસ આ 
ડુનિયામાં એવો! નથી કે જે પાતાના પૂર્વજ જે માનતા તેજ 
પૂરપૂર્‌| માનતે! હોય કે માની શકે એમ હોય. પોતાની 
તાજી શોધક ખુદ્ધિ વડે આ વિશ્વના દર્શનને એ થોડેઘણે 
અરે પણુ વધારે વિશાળ ખનાવે છે અને પરિણામે વિશ્વ 
વિષેના એના વિચારોમાં પરિવિર્તન થાય છે. વિશ્વ ખરેખર 
અનન્ત છે, તેનુ' સમગ્ર અને અન્તિમ સર્વાગી દર્શન તે 
ટૃષ્ટિ ગમે તેટલી વિશાળ થયા છતાં પણુ સ'ભવતુ' જ 
નથી પણુ પુર્વના કરતાં કઈક વિશાળ દર્શન એ પદ્રચાત્કાલીન 
સુરુષથી થઈ શકે છે એજ પણ કહેવાનો! ભાવાર્થ 
છે, પરિણામે એના પૂર્વજને જે શ્રદ્ધાચોગ્ય જણાતુ' તેવુ” 
કંઈક એતે અશ્રદ્ધેય લાગે છે, એને અસત્ય ભાસે છે,. 
અને પોતે જાતે જે કઈ નવુ' શોધ્યુ' અથવા જેચુ' હોય 
તે સાથે અસંગત જણાય છે. દરેક માનવજીવનનો આ. 
ઇતિહાસ છે, અને સમગ્ર માનવજાતના ઇતિહાસમાં તો આવાં 
આવાં તત્ત્વો ભેગાં મળીને તેના સરવાળો થતાં એક સટી. 
રકમ થાય છે તેને આપણે "પરિવર્તન, કાન્તિ, નવયુગની 
નવરચના એવાં એવાં નામથી ઓળખીએ છીએ. ડૅન્ટીએ- 
પશ્ચાત્તાપનો પ્રદેશ "પૃથ્વીના દ્વિતીય ગોલાર્ધમાં આવ્યે 
હોવાનું જણાવ્યું હતુ, પણુ કોલખસ એ ગોલાર્ષમાં 
જઈ આવ્યે, એટલે એ પશ્ચાત્તાપનો પ્રદેશ ત્યાં નથી. 
એમ સિદ્ધ થયું. એ દ્વિતીય ગોલારષ્માં એ પ્રદેશ સાણુેાને 
જાયો નહીં. એ ત્યાં નથી. એ રયાં છે એવુ (માનવા 
છોડી રેવુ' એ ૪ એકલ રહયુ. જગતની સઘળી મળ્યતાઓતનું 


૪ સાલ્નિ 


અને એ માન્યતાઓને આધારે ઘડાયલા આચારવિચારું 
અતન્તિમ પરિણામ આવુ જ આવે છે. 

શ્વા વસ્તુસ્થિતિમાં એક વાત ઉમેરવાની રહે છે, 

અને તે એ કે જ્યારે શ્રદ્ધા 

પરિવત'તસામત્રી શિથિલ થાય છે ત્યારે આચાર 
પાંગળા ખને છે, અને દોષ, 

અન્યાય, ડુઃખ એવુ' એવુ સર્વત્ર વધારે તે વધારે વ્યાપક * 
અનતુ' જાય છે. આ એક વાત ઉમેરાઈ એટલે પરિવર્તનને 
માટે પૂરવી સામગ્રી સૈયાર થઈ ગઈ એવુ' ગ્માષણે કહી 
* શકીએ, હમેશા સંગીન અને સાચા દિલનું' કામ માણુસ 
તારે જ કરી શકે કે ન્યારે અવિચળ શ્રદ્ધા મને 
આત્મવિશ્વાસ તેનામાં હોય. ને ડગલે તે પગલે દુનિયાનો 
- અભિપ્રાય એને મેળવવો પડતો હોય, જે - દુનિયાના 
“અભિપ્રાય વિના એનાથી ચલાવી લેવાતુ' ન હોય, ને 
પોતાના જ અભિપ્રાય ઉપર એ આધાર રાખી શકતો”ન- 
હોય તે! એવી ગુલામી સ્થિતિમાં રહેનારા માણુસ જે 
કંઈ કરશે તે ખોટુ' જ થશે એ નક્કી છે. એવો દરેક 
'માણુસ જે અધઃપતન અનિવાર્ય ખનતું જાય છે તેમાં 
“પાતાના તરક્ને. ફાળો રોજ ને રોજ આપતે. જ રહે છે. 
અપ્રામાણિકતાથી, વસ્તુના ખહારના દેખાવ તર્જ દૃષ્ટિ 
રાખીને એ જે કઈ કામ કરે છે તે નવો અપરાધ ખની 
- ખચ છે અતે ફોઈ ને ફોઈ વ્યક્તિને માટે એ નવે 
અપરાધ નવુ દુઃખ જન્માવનતારા થઈ પડે છે. અપરાધેદ 
મા પ્રમાણે એકઠા થાય છે તે એટલે સૂધી ડે છેવડ્રે તે. 


શક્યૂથર . ર લ્ષ 


“અસહ્ય થઈ પડે છે, અને પછી તેને ભયકર ધડાકા સાથે 
ઉડાવી મૂફવા સિવાય ખીન્ને કેઈ માર્ગ જ નથી રહેતો. 
જશ્વલિક સંપ્રદાયને અતુસરતી ડૅન્ટીની ભવ્ય ભાવતાએઓ 
સિંદ્ધાન્ત રૂપે અશ્રદ્ધેદ થતાં અને શ્રદ્ધાંવિહાણુઇ, 
શ'કાગ્રસ્ત, અને અપ્રામાલિક વ્યવહારથી કલુષિત થતાં 
૯્યૂથર જેવાને હાથે છિન્નવિચ્છિન્ન થવી જ પ્રાસ થાય છે. 
“'અપરાધના એકડા થયેલા જથાને જાણે જ્વાળાસુખી પર્વત 
કાટતાં થાય તેમ અક્ષરશઃ પધડાકાની સાથે ઊડાવી 
મૂકવાનો જ રહે છે. તે ઉડાવી મૂકાય છે, અને પરિણામે 
લાંખા કષ્ટભર્યા ફેટલાફ સુગ વીત્યા પછી જ પાછી શાન્તિ 
અને સુવ્યવસ્થા સ્થપાય છે, 
વસ્તુસ્થિતિતુ' આ પ્રકારતુ' દર્શન કરવુ' અને માનવીના 
સઘળા વિચારે અને વ્યવસ્થપૃ 
સત્યતુ' અવિતાસિત્ત એમાંથી એકજ તત્ત્વ ખે'ચી 
કાઢવુ' કે એ સઘળું અનિશ્ચિત, 
અશાશ્ચત, અને વિનાશી છે એ ખરેખર દિલગીરી ઉપજાવે 
* એવુ' લાગે. પણુ તત્ત્તતઃ વિચ્રાર કરતાં દિલિગીરીનુ' કઈ 
કારણુ નથી. અહીં પણુ આપણુને જણાશે કે મૃત્યુ માત્ર 
રારીરનુ' છે, અદરના તત્ત્વનુ' કે આત્માનું મૃત્યુ નથી. 
સહાપર્વિર્તનથી કે અન્ય ગમે તે રીતે જે કઈ વિનાશ 
થાય છે તે વધારે ઉહાર પાયા ઉપર નવસર્જન થવાને 
સાટે. ઇમુ ખ્રિસ્તના પહેલાં શોર્યનો સુણુ પ્રશંસા પામતો. 
ઈચુ ખ્રિસ્તની પછી નગ્નતા એ ગુણુ વિશેષ પ્રશ'સા પામતેદ 
થયે, પલુ ખરૂં નનેતાં નગ્નતા એ વધારે ઉમદા પ્રકારતુ 


લ્ટ્‌ સાટિન 


ક્ષય જ છે, માનવીના દૃદયસમાં સત્ય તરીકે પ્રામાણિકપણે 
થહણુ કરાયલેો કોઈ પણુ વિચાર પ્રભુના સત્યમાં માનવીએઃ 
કરેલુ' મૂમમાણિક દર્શન જ હોઈ શકે, અને એવા વિચારમાં * 
જે' તાત્વિક સત્ય રહેલું છે તે એવુ છે કે તે 
સઘળાં પર્વિર્તનો છતાં પણુ સ્થિર ટકી રહે છે, અને 
શ્માપણા “સર્વની માલીડીના શાશ્વત ધન તરીકે હમેશને. 
માટે આપણી સાથે રહે છે. ધિ 
આથી ઉલદું' જે સિદ્ધાન્તને પરિણામે એવુ સમ- 
જાવવુ" પડે છે કે આપણા દેશના 
વિપરીત દર્શન અને વર્તમાન કાળના માણુસે। * 
સિવાય ખીન્ન ખધા દેશના અને 
બધા કાળના તમામ માણુસોએ પોતાની આખી જિ'દગી. 
'અ'ધકારમાં ગાળી, એક આંધળાની પાછળ ખીજે આંધળે. 
જાય એમ તેઓએ એકખીજાની પાછળ ચાલ્યાં કર્યું, 
અજ્ઞાનના ઉંડા ગર્તમાં તેએ ગખડ્યા, અને એ ખધું 
એટલા માટે કે આપણુને સાચુ, સપૂર્ણ અને અન્તિમ 
જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, એ સિદ્ધાન્ત કેવા ગ્લાનિ ઉપજાવનાર્‌ા. 
છે! જમાનાના જમાનાએ આવ્યા અને ગયા, એ ખધા 
આડે માર્ગે રોરવાયા હતા, એ ખધા અન્ઞાનમાં સખડતા 
પતા, અને તે માત્ર એટલા માટે ફે વર્તમાન કાળનો- 
આપણા જમાનાનો-એક નાનકડો માનવસસુદાય અજ્ઞાન- 
માંથી ઉદ્ધાર પામેલો અને સન્માર્ગે પ્રવૃત્ત થેલો! કહેવાય. 
સૃષ્ટિના આરભ થયે ત્યારથી તે આજ સુધી જમાના 
પર જમાનાએ જે ગયા તેનાં સઘળાં માણસે! 


લ્યૂથર લ્છ 


આગળ પપ્યાં, આગળ પપ્યાં, તે એટલા માટે 
કે તેઓ અત્તે ખાડીઓમાં પડે બને મરણુ પામે, 
અને ખાડીઓ ઉપર ખડકાયલાં મૃત શરીર ઉપર, થઇને 
આપણે આગળ વધીએ અને સત્યની પ્રાપ્તિ કરનારા 
તરીકે આપણુ આપણુ વિજયધ્વજ ક્રકાવીએ ! એ 
સિદ્ધાન્ત તે! ખરેખર આપણે ન સ્વીકારી શકીએ 
એવે જ છે. 


છતાં એવા અવિશ્વસનીય સિદ્ધાન્ત ઉગ્ર આવેશથી 
૨જી કરવામાં આવતો આપણે 
એકજ સેનાના સૈનિકા જેચો છે; અને કોઈ ને કોઈ 
માનવખાળ, પોતાના સ'પ્રદાયનાં ' 
ખીન્ન' કેટલાંક માનવખાળને સાથે લઇને, સઘળાં માણુસોનાં 
મૃત શરીર ઉપર થઇને જાણે નિશ્ચિત વિજયના પામ 
તરક ગ્રયાણુ કરતા જણાયા છે; પરન્તુ એ પણુ પોતાના 
સિદ્ધાન્તો અને અન્તિમ “સનાતન” સત્યોને સાથે લઈને 
ખાડીમાં પડતા અને મૃત શરીરની સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરતા 
જ્યારે જણુય છે ત્યારે શુ' કહેવુ” ? માણુસની પ્રકૃતિમાં એક 
અગત્યની વાત એ છે કે પોતાને જે કઈ દર્શન થાય તેને 
અન્તિમ તરીકે ગણુવા તરક એનુ' કુટરતી વલણુ હોય છે, 
અને એ વલણુને અતુસરીને જ એ સઘળાં કાર્ય માં પ્રવૃત્ત 
ચાય છે. મને લાગે છે કે કોઈ ને કોઈ રીતે માનવી એ 
પ્રમાણે જ હમેશાં કરવાનો; પણુ આ જણાવેલી રીત 
કરતાં કોઈ ખીજી વધારે ઉદાર રીતે, વધારે ડાહી રીતે 


લ્ઢ સાટિનિ 


એ પ્રમાલે એ કરે તો! વધારે સાર્‌ અત્યારે જેઓ જીવે 
છે, કોઈ પણુ કાળે જેઓએ જીવતા હતા તેવા સઘળા 
સાચા માણુસો શું એક જ સેનાના સૈનિકે! નથી ? પ્રભુની 
સરદારી હેઠળ એક જ સૈન્યમાં શુ' તેઓ જેડાયા નથી ? 
એક જ શત્રુની સામે શું તે સર્વને લડવાનું નથી? 
ધકાર, અજ્ઞાન અને પાપ ઉપર જેનુ સાસ્રાજન્ય ટકી 
રહ્યુ છે તે એક જ શુ આ સઘળી સેનાનો સખળ શત્રુ 
નથી ? સૈનિકોની જૂરી જૂદી ટુકડીએના લેખાશમાં જશ 
જૂરફાર હોય, તેથી શું આપણુ પરસ્પરને એક જ સેનાના 
સૈનિકો તરીકે પીછાનતા બધ પડી જઈશુ ? શજ્ઠુની સામે . 
ચુદ્ધે કરવાને બદલે શું આપણે પરસ્પર ચુદ્ધ કરવા મડી 
'પડીશુ'? સૈનિકોના લેબાશ બધાએ સારા છે. એ લેખાશમાં 
હકાયલા માણુસો સાચા અને ખઠાાદુર હોવા નેઈએ એજ 
જરૃરનુ' છે. સઘળા પ્રકારનાં શસ્રાસ્ત્રો આપણુને ગાહ્ય છે. 
લ્યૂઘરની રણુગર્જના, ડેન્ટીએ ગાયેલાં ફૂચનાં ગીતો, સઘળી 
સાચી વસ્તુઓ આપણા સાથમાં છે, આપણી વિરુદ્ધમાં 
નથી. આપણુ સઘળા એક જ સરદારની સરદારી હૈઠળ 


રહીને લડીએ છીએ. આપણુ સઘળા એક જ સેનાના 
સૈનિકે છીએ. 


હવે લ્યૂથર કેવી રીતે લડ્યો તે તરક આપણે જરા 
ટૃષ્ટિ કરીએ. કેવી રીતની એ લડાઈ હતી, અતે એ 
લડાઈમાં એજે પોતે રુ કર્યું" તે આપણે નેઈએ. આધ્યા- 
ત્મિક વિષયમાં લ્યૂથર એ પણું આપણે વીર નર હતે! એના 


લ્યૂથર્‌ * હહ 


રુશનો અતે સમયનો એ પયગમ્બર હતે!. 
એ આપા વૃત્તાન્તના ઉપોટ્ઘાત તરોકે અહીં મૂર્તિ- 
પૂજ વિષે બે બોલ બોલવા કદાચ 
મર્વિપૃકન ઢીક થઈ પડશે. હઝરત મહમ્મદ 
પયગસ્બરનુ' ખાસ લક્ષણુ, જે 
સઘળા ષયગસ્ખરોમાં નેવા્માં આવે છે, તે એ હતું કે 
મૂર્તિપૂજાનેદ એ તીવ્ર અને અનડદ વિરોધ કરતા હતા, 
પૃયગસ્બરાનો આ ખાસ વિષય જ છેઃ મૂલિપૂજા, ચેતન- 
વિહોણી મૂર્તિઓની દેવ તરીકે પૂજા, એ વસ્તુ એવી છે 
કે તેને એએ વેગળી મૂડી શકતા નથી, પણુ એના 
'ગ્રચડ વિરોધ કરવાની, જેનુ પ્રાયશ્ચિત્ત જ નડી એવા ઘોર 
પાપ તરીકે એને નિન્ટવાની એઓને જરૂર જ પડે છે. 
ૃથ્વી ઉપર થતાં સઘળાં પાપમાં સ્ુખ્ય પાપ આ છે 
એવુ' એએને લાગે છે. આ વાત ધ્યાતમાં લેવા જેવી 
* છે. આ સ્થળે ધામિક દૃષ્ટિબિન્ટુથી મૂલિપૂનનની ચર્ચામાં 
આપણે ઊતરીશુ' નહિ. મૂતિ એ એક ટરશ્ય વસ્તુ છે, 
એક પ્રતીક છે. એ દ્દેવ નથી, પણુ દેવનુ' પ્રતીક છે, અને 
અજ્તાનમાં અજ્ઞાન માનવી પણુ પ્રતીક કરતાં કઈ વિશેષ 
“એને કરી પણુ ગણું છે કે નહિ એ વિષે શંકાનો અવકાશ જ 
રહે છે, હુ' ધાર્‌ છુ કે જે મૂર્તિને પોતાના હાથમાં એ 
ઝાલે છે તેને વિષે “એ રેવ છેઃ એવી કલ્પના એવે! 
અન્તાન માણુસ પણુ કરી નહિ કરતે! હોય. એ દેવ છે 
“એમ નહિ, પણુ રેવતુ' સૂચન એના વડે થાય છે, દેવ: 
«એમાં કોઈ ને કોઈ રીતે પ્રતિષ્ઠિત છે એટથુ' જ એ માનતો 


૧૦૦ માટિન 


હરો. અને હવે આ અર્થમાં આપણુ પૂછી રાકીએ ફે 
જાઈ પણુ પ્રકારની પૂજા તે પ્રતીકટ્વારા, બહારના ચિઠટ્વારા, 
કોઈ ટશ્ય વસ્તુદ્રારા જ થઈ શકે છે એવુ' નથી રુ'? અસુક 
તત્ત્વ દશ્ય વસ્તુ તરીકે, મૂર્તિ અથવા ચિત્રને રૂપે આપણાં 
ચર્મચક્ષુ આગળ ખડુ' થતુ' હોય કે આપણાં આન્તર 
ચક્ષુને, આપણી કલ્પનાને, આપણી ખુદ્ધિને જ માત્ર ટૃશ્યમાન. 
થતુ' હાય એ ખાખતનો ભેદ મને તદન ઉપલકિયા લાગે 
છે; એમાં કઈ તાત્તિક ભેદ મત્તે જણાતો! નથી. ખન્નેમાં 
જાઈ દૃશ્ય વસ્તુ, કોઈ દેવતાનું સૂચક તત્ત્વ, કોઈ મૂર્તિ 
તો છેજ. સખતમાં સખત ધપર્સસુધારક અને મૂર્તિપૂજા- 
વિરાધી પણુ ન્ન્યારે તે પૂન્ત કરે છે ત્યારે પોતાના માનસ. 
આગળ અસુક ચિત્ર તે! ખડું” કરે જ છે, અને તે વડે જ* 
એ પૂજ કરે છે, તે વડેજ એની પૂજા રાડ્ય ખને છે. 
સઘળી માન્યતાએ, સઘળા પૂજાવિધિએ, સઘળા ધામિકે. 
આચારો, પ્રભુ પ્રત્યેની લાગણીને ચોગ્ય સ્વરૂપ આપનારાં 
સઘળાં તત્ત્વા આ અર્થમાં મૂર્તિઓ છે, દશ્ય વસ્તુએ. 
છે. કોઈ પણુ પ્રકારની પૂના પ્રતીક વડે, મૂર્તિ” વડે જ કરવી. 
સ'ભવે છે. આ પ્રમાણે, મૂર્તિપૂજા સર્વબ્યાપક હોવાથી. 
મૂર્તિપૂજાનો સદ્ભાવ અને અસદ્ભાવ એમ રહેતુ'જ નથી. 
સૂર્તિપૂન એપી અને મૂર્તિપૂન્ન વત્તી એમ તુલનાત્મક, 
વિચારો જ આપણુ એના સમ્બન્ધમાં કરી શકીએ. મૂર્તિ- 
પૂજાનું તત્ત્ત જેમાં વધારે તે મૂર્તિપૂજા નઠારી એટલું જ” 
આપણાથી કહી શકાય. 


શ્યૂથર ૧૦૧ 


ત્યારે મૃતિપૂજામાં અનર્થ કયાં રહ્યો છે ? એમાં કઈ 
યોાક્કસ અનર્થ તો હોવો જ જેઈએ, 

પૂશ્તભાવના નહિ તે! સાશ્રાજિગરનાં પયગસ્ખરી 
માણુસો એનો આવે તીત્ર વિરોધ 

જર નહિ. પયગમ્બરેને મૂર્તિપૂજા પ્રત્યે આટલે તિરસ્કાર 
હોય છે તેતુ' કારણુ શુ”? મને લાગે છે કે એ લાકડાંના 
મતીકેોની પૂનામાં પયગસ્બર સાહેબને ઉર્કેરતારૂ' અને 
એના અત્તરાત્માને કોધ તથા જુગુપ્સાની લાગણીથી ભરી 
રેનારૂ' જે તત્ત્વ હતુ' તે એમને પોતાને જે સ્કુટ વિચાર 
રૂપે સૂઝેકુ' અથવા એમના હૃદયમાંથી જે ઉદ્ગાર રૂપે 
નકળેકુ' તે નહિ, પણુ તેથી સહેજ જૂડું હતું. તદન 
અસ'સ્કારી મતુષ્ય, જે આકાશના કોઈ તારાની પૂન્ત કરે 
છે અથવા કાખાના પત્થરની પૂજા કરે છે, તે કશાની જ 
પૂજા ન કરે એવા ઘોડા કરતાં તો વધારે ચઢિયાતો છે. 
૨! પૂનના એના એ રક કૃત્યમાં એક પ્રકારનો શાશ્વત 
ગગુણુ પણુ રહેલે! છે. કવિઓમાં જે હજી પણુ ગુણુ તરીકેજ 
સેખાય છે તેના જેવા જ એ ચુણુ છે. આકાશના તારાઓમાં 
અને કુદરતના સઘળા પદાર્થોમાં રહેલુ' અનન્ત અને દિવ્ય 
શૈન્ટ્ય નિરખવુ' અને તેને ગૂહાર્થ સમજવા એ ગુણુ 
ખન્નેમાં સરખે! જ છે. પયગસ્ખર સાહેખે અત્યન્ત નિઘઃણુતાથી 
એના પ્રત્યે ધિષ્કાર શા માટે બતાવવો નેઈએ? રકમાં 
રક મનુષ્ય પોતે મૂર્તિની પૂજન કરતે હોય તે વખતે ને 
તેનુ' દૃદય ખરેખરા ભક્તિભાવથી ઊભરાતું હોય તે! તે દયાને 
"પાડ હરે, બૂચુને ખત હરે, સે સહે રે સેનથી ઝર 


૧૦૨ સાઢિનઃ 


રડો, પણુ ખચીત તેનો તિરસ્કાર તો તમે ન જ કૅરી શકે. 
તેનુ" દૃદય ખરેખરા ભક્તિભાવથી નને ભરેછું' રહેતુ' હોય 
તો એ ભક્તિભાવ વડે એની તિમિરાચ્છાદિતિ સાંકડી 
ખુહ્ધિના નિખિલ પ્રદેશ જન્વલ્યમાન થઈ રહેશે. એક 
શખ્ઠમાં કહીએ તો એની સૂર્તિમાં સપૂર્ણપણુ એ ને 
સાનતે! હશે તો એ વસ્તુસ્થિતિ એને માટે પૂરેપૂરી 
સારી નહીં હોય તોપણુ એના સ'જેગામાં તત્કાળને માટે 
જેટલી સારી હોઈ શકે તેટલી સારી તો છે જ, અને તમે 
એને નિરાંતે એકલે રહેવા દો અને નિવિ્ને એની પૂના. 
ફરવા રો એ જ ચેાગ્ય છે. 
પણુ મૂર્તિપૂજામાં જે અનર્થતુ' તત્ત્ત સમાયકુ' છે 
તે અહીં આગળ જ આવીને ઊભુ” 
સચ્ચાઈ વગરની પૃન્ન રહે છે, અને તે એ છે કે એ 
પયગમ્ખરોના જમાનામાં કોઈ પણુ 
માણુસતુ' હૃદય પૂજાની મૂર્તિ" અથવા પ્રતીક તરક ખરેખરા 
ભક્તિભાવથી ઢળેછુ હોતુ જ નથી. લાકડાના કેકડાને તેના. 
ખરા સ્વરૂપમાં નજેઈને “આ તે લાકડાનો કકડો છે? એમ 
કહેનારા પયગમ્બર આવે ત્યાર પહેલાંથી જ ઘણુ! સાણુસાના 
મનમાં એ પૂજાના વિષય પ્રત્યે જુઈક સ્મશ્રદ્ધાની લાગણી 
ઉત્પન્ન થઈ ચૂકી હોય છે, અને તેઓને એમ ઝાંખુ ઝાંખુ' 
પણુ લાગવા માંડયુ' હોય છે કે પોતે જેની પૂજા કરે છે. 
તેમાં લાકડાના કકડા કરતાં કઈ વિશેષ નથી. ખરખરી. 
તિરસ્કાર કરવા લાયક મૂર્તિપૂન્ત તે આવી સાચ્ચા ભક્તિ- 
ભાવ વગરની મૂર્તિપૂન્ત છે. અશ્રદ્ધાએ એ પૂજામાંથી 


લ્યૂથર ૧૭૩ 


એનુ" અ'તસ્તત્ત્વ ટ્રોલી ખાધુ' છે. જે વસ્તુને માણુસ 
અડધીપડધી અસત્ય તરીકે જ ગણે છે તેને «યારે તે 
વાતપ્રકોષની અસર હેઠળ વળગી રહેતે! હાથ તેમ વળગી 
રહે છે ત્યારે એ સ્થિતિ ખરેખર ખેદજનક ખની રહે છે. 
માનવીના આત્માઓ હવે પોતાની પૂતન્ની પ્રતિમા તરફ 
સાચા ભક્તિભાવથી ભરૅલા રહ્યા નથી, પણુ ભરેલા હોવાનેદ 
દભ માત્ર કરે છે, અને એવા દ'ભથી, પોત્તે જે માનતા 
નથી તે માને છે એવે! વિચાર સેવીને પોતાની જતને 
પણુ છેતરવા મથે છે. કેલરિજે કહ્યું હતુ' તે પ્રમાણે “તમે 
માનતા નથી, તમે માનો છો એટથુ જ માત્ર તમે માને 
છો. સઘળી જતની પૂન્ત અને સઘળા પ્રજારની પ્રતીકે- 
પાસનાતુ' અતિમ દશ્ય આ છે. મૃત્યુ હવે નજીક આવ્યુ 
છે તેની જ એ ચોક્કસ નિશાની છે. હાલના જમાનામ 
જેતે આપણે ઠાલા વિધિવાઢ કરીએ છીએ તેના જેવી આ 
સ્થિતિ છે. માનવ પ્રાણીથી આનાથી વધારે કોઈ અનીતિ- 
ભ્ય. કાર્ય. થઈ રકે નહિ; કારણુ કે સઘળી અનીતિનેોા 
અહીંથી જ આરભ થાય છે. વધારે ચોગ્ય શખ્દોમાં કહીએ 
તે! કોઇ પણુ પ્રકારની નીતિ એત્તે કારણે ભવિષ્યને માટે 
અશક્ય થઈ પડે છે. માનવ આત્માનુ' નીતિબળ આપતનાર્‌ 
અતસ્તત્ત્ત એના વડે પક્ષાઘાતની દશાને પામે છે, એ 
અતસ્તત્ત્ત એના વડે ભય'કર નિદ્રાની કે જડતાની સ્થિતિમાં 
તવી જય છે. એ સ્થિતિમાં આવ્યા પછી માણુસો। કરી 
સચ્ચાઈવાળાં રહી રાકતાં નથી. જે સચ્ચાઈનો ઉપાસક 
જોય તે જ્ડતાના કારણુરૂષ આવી સૂર્તિપૂનનને નિન્દે, તેતે 


૧૦૪ ૨ સપટન 


રોષરૂપ ગણે, શમાવી ન શકાય એવા ઉત્ર ફેપપથી તેનો 
વિશેષ કરે તેરમાં નવાઈ પામવા જેડું નથી. એવે! માણુસ 
અને એ, સઘળાં શુભ તત્ત્વા અને એ, ખત્નેની વચ્ચે 
અુનખાર લડ્ઠાઈ સિવાય ખીજી ૪ઈ હોઇ જ ત શકે. નિન્ટવા 
લાયક મૂર્તિપૂજા તે એવી દભ માત્રની છે. સાચદિલા 
દલની મૂતિપૂન્ત પણુ એટલી જ નિન્ધ છે. સાચદિલે। દભ ! 
એ વિચારવા જેવુ' છે. જેમાં માગુસ શ્રદ્ધાવિહીત હોવા 
છતાં પોતાની જાતને છેતરવા મયે છે કે પોતે શ્રદ્ધાપૂ્ણુ 
છે! ૬૨ «તની પૂજા આ સ્થિતિને પહોંચે એટલે તેને 
અત જ નિર્માસુ થયેલો સમજવો. 
હ્યૂથર પણુ મૂર્તિગુ' ખડન કરનારો હતે, બીજા 
જોઈ પયગમ્બર કરતાં એને મૂર્તિ 
સ્યથરનું મૂ્તિખડન પ્રત્યેના વિરોધ ઓછે નહેતે!, 
અરણસ્તાનના કોરિશ લોકોના 
લાકડાના અને મીણુના બનેલા દેવતાઓ હઝરત મહમ્મદને 
અપ્રિય હતા તેના કરતાં રોમના ટેટ્ઝસ નામના પાદરીએ 
વેચવા માંડેલાં “સાપને? લ્યૂથરને એછાં અગ્રિય નહોતાં, 
દરેક વીર: પુરુષ, પછી તે ગમે તે કાળમાં, ગસે તે દેશમઈ 
અતે ગમે તે સન્ેગોમાં મૂકાયો હોય તેનુ' ખાસ લક્ષણુ 
એ છે ફે અસત્યને છોડીને સત્ય તરફ એ પાછે વળે 
છે; વસ્તુના દેખાવ સાત્રનું નહિ, પણુ વસ્તુતુ' જ એ 
અવલમ્મન કરે છે. વસ્તુની ભવ્ય સચ્ચાઈને એ જેટલા 
મમાભુમાં ચાહે છે, એ સચ્ચાઈને જેટલા ગ્રમાણુમાં વાણી 
“વડે ફે વાણી વગરના ઉડા મનન માત્રથી એ પૂજે છે 


“્યૂયર ૧૦૫ 


સેટલા પ્રમાણુમાં વસ્તુના ખાલી દેખાવો, ગમે તેટલા તે 
'નિયમખદ્ધ હોય, ગમે તેટલા તે ઠાડવાળા હોય, 
“અરખસ્તાનના કેોરિશ લે!કો તરફથી કે રોમન કેથોલિક 
સંપ્રદાયની ધર્મ્સભાઓ તરફથી તેનુ' ગમે તેટલુ' સમર્થન 
થતુ હોય, ત્તા પણુ તે એના મનથી અસહ્ય અને 
ધિષ્કારવા લાયક છે. જ્રાટેસ્ટટ ધર્મનો ઉદય એ પણુ એક 
પયગસ્ખરની પ્રવૃત્તિનું જ ફળ છે; સોળમા સેકાના આપણુ 
યગસ્મર માટિન હ્યૂથરની ધગશતુ' એ સાચુ પરિણામ 
છે. જે પુરાણી વસ્તુ જૂઠી અને મૃતિપૂનના સ્વરૂપની 
શઈ ગયેલી તેના પ્રામાણિક વિનારા માટેનો એ પહેલે 
ગ્રહાર છે; ટૂર ટૂરથી જે નવી વસ્તુ સચ્ચાઈવાળી અને 
ખરેખરી દિવ્યતાવાળી આવનારી છે તેની એ આરભની 
તૈયારી છે. 
ગ્રથમ દર્શને કદાચ કોઈને એમ લાગશે ફે આ 
શ્રાટેસ્ટટ ધર્મના ઉદયથી આપણે 
થ્યૂથરમ્રરૃત્તિની અસર જેને વીરપૂન્ત કડીએ છીએ અને 
જેને સાનવનતના વ્યાવહારિક 
તેમ જ આધ્યાત્મિક કલ્યાણુનુ' પરમ સાધન ગણીએ છીએ 
તેના સૂમલ ઉચ્છેદ થયો હોવો જેઈએ. ઘણી વાર 
એવુ કહેવામાં આવે છે કે મટેસ્ટટ પર્મના ઉદયથી 
જગતે કદી ન નેયલે એવો નવો યુગ ખેઠો, અને તે 
“ૈયક્તિક વિચારસ્વાત'ય”નો. પાપની સામેના માટિન 
લ્યૂથરના આ ખળવાને પરિણામે દરેક માણુસ પોતે 
તાનો ખેસ અની રપે, અતે મટે તું જાન એ 


૧૦૬ માતિનિ 


અળવાથી માણુસને પ્રાપ્ત થયુ તે વડે એણુ એટલ્રુ' પણુ 
જણી લીધુ” કે કેઈ પભુ પેપ્પનો, કેઈ પશુ ધર્મના 
વડા અધિકારીનો માણુસે કરી પણુ વિશ્વાસ કરવો નહિ. 
આવા નૂત્તન વિચાર «ત્યાં પ્રચાર પાસ્યા હોય ત્યાં આગળ 
અઘ્યાત્મજ્ઞાનજન્ય સસ્ખન્ધો! કે ગુરશિષ્યપરપપશ એવુ 
ક'ઈ સંભવે જ કયાંથી ર આધ્યાત્મિક વિષયમાં કોઈ 
વડાને આપણે માન આપીએ, તેની વીર તરીકે પૂજ 
આપણુ આદરીએ એવે! તો પ્રશ્નજ એ સનભેગોમાં 
કયાંથી ઉદ્દભવે ર આવુ” ઘણી વાર કહેવામાં અવે છે.હવે 
ગ્રાટેસ્ટટ ધર્મનો ઉદય તે પોપ અને એના જેવા અધ્યાત્મ- 
વિષયના વડા તમધિકારીઓની સામેના ખળવારૂપે હતો 
ચ વાત નકારવાની આવશ્યકતા નથી, રે ! એટલું પણુ 
આપણે સ્વીકારીશુ' કે એની પછી ઈંગ્લાંડમાં જે પ્યુરિટિન 
સ"પ્રદાય આવ્યો તે સઘળી પાથિવ સત્તાની સામેના, 
પૃથ્વી પર રાજ્ય કરનારા સગ્રાટોની સામેનો ખળવારૂપે. 
હતો, અને તે આ એક જ નાટકને! ખીજે અંક હતે. 
અને સઘળી પાથિવ તેમજ આધ્યાત્મિક વડાઈઓને 
છિન્નવિચ્છિન્ન કરનાર્‌' કરાન્સતુ' જે મહાપરિવર્તન તે ષણુ 
એજ નાટકનો ત્રીજે અક હતે! ગ્રોટેસ્ટટ સ'પ્રદાય વડે 
જે ઉંડા મૂછા રોપાયાં તેમાંથી જ ત્યાર પછીના યુરોપના. 
સમગ્ર ઈતિડાસનુ' અનેક શાખાપ્રશાખાઓવાળુ' મહાવૃક્ષ 
ઊગી નીકળ્યુ, કારણુ કે એ તેપ શાશ્વત નિયમ છે કે 
મનુષ્યોના આધ્યાત્મિક વિકાસ તેમની વ્યાવહારિકે 
-ગ્રગતિમાં ઘણે! અગત્યનો - ફાળો આપ્રે છે અને શએ. 


લ્યૂથર ૧૦ 


વિકાસ તેમની પાથિવ જીવનચર્યા અને તેસનો ઈતિહાસ. 
ઘડનારો થઈ પડે છે. ખરેખર, આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ તે ૪ 
માણસની પાથિવ ઉત્કાન્તિનો મંગલ' આરભ સૂચવે છે. 
અત્યારે 'એ તે! ચોષ્કસ છે કે સર્વત્ર સ્વત'ત્રતા, સમાનતા, 
અતે છૂટના ઉઠ્ઘાષ થઈ રહ્યા છે; રાજાઓને ઠેકાણે 
સમતપત્રો અને મતાધિકારની વાત સ'ભળાઈ રહી છે. એવુ 
ભાસે છે કે આધ્યાત્મિક કે પાથિવ કોઈ પણુ વિષયમાં. 
ફોઈ સચ્ચાટૂને સચ્રાટૂ તરીકે માન આપવાની, ફેઈઈ પણુ 
વીર સુરુષને તેની વીરતાને માટે પૂજવાની, કોઈ પણુ માણુસ 
તરક્‌ વક;દારીના ભાવ રાખીને તેની આજ્ઞાને અધીન 
રહેવાની માણુસાની વૃત્તિ જગતૂમાંથી જણે હ મેશને માટે 
વિદાય થઈ ગઈ છે ! જે ખરેખર એમ હોત તે! જગતે 
વિષૅ હુ' ઘણુ! નિરાશ થાત. પણુ મારી ઉડામાં ઉડી ને 
અચળ જે શ્રદ્ધા છે તે એ છે કે જેવુ” ભાસે છે તેવુ” 
નથી અને હોઈ શકે પણુ નહિ. જગત્‌ તેના મહાન્‌ નરે 
વડે નીભે છે. એ મહાસુરુષા વિના, સાચા દીલના ચ વીર 
નરો વિના, આથ્યાત્મિક વિષયમાં કે પાથિવ વિષયમાં 
અરાજકતા, જે સર્વત્ર ગર્હીજ્રીય ગણાય છે, તેના સિવાય 
ખીના કશાનો સ'ભવ જ મને જણાતે! નથી. પણુ મારા 
સત પ્રમાણે પ્રૉટેસ્ટટ સ'પ્રદાયથી અરાજકતાનેો આભાસ 
કરાવનારી પ્રજાસત્તા ઉદભવેલી હોવા છતાં પણુ, એ 
સ'પ્રદાયથી નવી સાચી સગ્રાટ્સત્તાના આરભ થયે છે, 
નવી સુવ્યવસ્થાનો ઉદય થચો છે. જૂઠા સત્તાધિકારીઓની 
સામેનો એ ખળવો હતેણુ સાચા સત્તાધિકારીઓ-ખરેખરા 


૧૦૮ માટિનિ 


વીર નરોને આપણુ જગતૂસાં સ્થાન મળે તેની પ્રાથમિક 
તૈયારી તરીકે ડુઃખકર હોવા છતાં પણુ એ ખળવો જરૂરનો 
ડતો, જરાક વિશેષ વિવેચન અત્રે આવશ્યક છે. 
પ્રથમ તે! એ કહેવાનુ' કે આ “વૈયક્તિક 
સતસ્વાત'ક્ય” ખર્‌' ન્‍નેતાં દુનિયામાં * 
મતસ્વાત'તરય કઈ નવી વસ્તુ નથી, માત્ર દુનિયાના 
તે સમયમાં એ નવી લાગી. 
માટિન લ્યૂથરની કરેલી સુધારણામાં તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ કઈ 
નવીનતા ફે વિલક્ષણુતા નહાતી. સઘળી જાતના સુધારા 
“અને સઘળા સાચા ઉપદેશમાં હોય છે તેમ અસત્યને 
અને ઠાલા દેખાવને છાંડીને સત્ય તરક પાછા 
વળવાની ધગશ એ એતુ' વ્યાપક તત્ત્વ હતુ. “વૈયક્તિક 
“મતસ્વાત'ત્ય” વિષે વિચાર કરીએ તે! જણાશે કે એવુ 
“સ્વાત'શ્ય તો! દુનિયામાં દરેક સમચે અસ્તિત્વ ધરાવતુ' જ 
હોવુ ન્‍ેઇએ. ડૅન્ટી પોતાના કૅથાલિક સ'પ્રદાયમાં માનતો 
હતો! તે વખતે એનામાં શુ” એ સ્વાત”ત્ય નહોતુ” ? એણે 
પોતાની આંખે પાટા નહાતા ખાંધ્યા, એણે પોતાની જાતને 
ખેડી વડે જકડી નહાતી લીધી. એ એના કૅથોાલિક 
સંપ્રદાયમાં સ'પૂર્ણુ આરામથો રહેતો હતે. એનો આત્મા 
છૂટથી નેતા હતો. એ સ્વત'ત્ર હતો. એની પાછળ થઈ 
ગયેલા ખીન્ત કૅથાલિકોએ-પોપના અતુયાચીઓ અને લ્યૂથરનદ 
વિરાધી ખીજ પાદરીઓએ-પોતાની જાતને દાસત્વર્મા આણી 
“હતી, મતસ્વાત'ત્ય તેઓએ ગુમાવ્યું હતુ) પણુ ડેન્ટીમાં 
તે નહોતુ' એમ નહિ. લોખ'ડની બેડીઓ કે ફોઈ પણુ 


લ્યૂથર ૧૦૯- 


ખહારનુ' દભાણુ અસુક વસ્તુ માનવા કે ન માનવાની 
ખાષતમાં માણુસના આત્મા ઉપર ખળજખરી કરી શકે 
નહિ. એ ખાખતમાં તે! એના પોતાના અ'તરને પ્રકાશ, 
જે કોઈથી એની પાસથી છીનવી લેવાય નહિ, તે જ એને 
માર્ગ દાખવે. એ પ્રદેશમાં સ'પૂર્ણ રાજ્ય એના એકલાનુ' જ 
છે, માત્ર પ્રભુની કૃપાતુ' અવલમ્ખન રાખીને એ જે 
માનવુ' હોય તે માને. આંખ મીંચીને શ્રદ્ધા રાખવી અને 
વિતા પ્રશ્ને આજ્ઞા માનવી એવો સિદ્ધાન્ત સ્વીકારનારે. 
માણુસ પણુ પ્રથમ વિચારપ્રવૃત્તિજન્ય નિર્ણય પર 
આવ્યો હરે, અને પછીથી એ નિર્ણય અતુસાર એણે 
પોતાના સ્વત'ત્ર વિચારણાના અધિકારનો ત્યાગ કર્યો હશે. 
એના વૈયક્તિક મતસ્વાત*ચે એને સૂચજ્યુ' હશે કે એ 
સ્વાતશ્ય છોડી દેવુ' એ જ સૌથી ઉત્તમ માર્ગ: છે. ન્યાં 
જ્યાં સાચા માભુસો હરે ત્યાં ત્યાં એ વૈયક્તિક સ્વાત'ગ્યને. 
અધિકાર પૂર નનેશમાં રહેવાના જ. સાચા માણુસ જે કંઈ. 
સાને છે તે પોતાના અખિલ આત્માથી માને છે. એના 
આત્મામાં જે કઈ પ્રકાશ છે, જે કંઈ વિવેકશક્તિ છે તે 
વડે એના મત ઘડાય છે. એના મત હમેશાં એવીજ , 
રતે ઘડાયા છે, મત ઘડાવાની ખીજી કોઈ રીત જ એને 
જાણીતી નથી, જે માણુસ સાચ વિનાનો છે, જે માણુસ 
પોતે માને છે એમ માનવાને માત્ર તરક્ડિયાં મારી રહ્યો 
હેય છે તેતે ભલે એવી કોઇ ખીજી રીત સાંપડે | એવા 
ઈશી માલુસને ગ્ટેસ્ટટટના નવા સ'પ્રદાચે ફ્રીટકાર* દીધેઇ 
અને પેલા સાચા માણુસને એલે શામાશી 


૧૧૦ માટિન 


આપી. તત્ત્તઃ એ સપ્રદાયનતે એમાં કઈ નવુ 
કહેવાતું નહોતુ, સુરાણા કાળથી જે કથને! કરાતાં આવ્યાં 
છે તે તરફ જ એને પાછા વળવાનું" હતુ તમે સાચા 
થાએ, તમે સાફ દીલ રાખે એ જ એ કથનનો અર્થ 
હતો. હઝરત મહમ્મદ પયગસ્ખરે જે માન્યુ' તે પાતાના 
અખિલ આત્માથી માન્યુ અનેકદેવતાવાદ જેણુ માન્યો 
તે તેણ પોતાના અખિલ આત્માથી માન્યો, અને તેના 
સાચા અનુયાયીઓએ પણુ તેં પાતાના અખિલ આત્માથી જ 
માન્યો, “વૈયક્તિક સ્વાત'શ્ય”નો અધિકાર વાપરીને તેઓ 
એવા નિર્ણય પર આવ્યા. 
એ “વૈયક્તિક સ્વાત'ત્ય”તા અધિકારને પ્રામાણિકપણે 
ઉપચોગ કરવામાં આવે તો. તેથી 
વ્યક્તિસ્વાત'ય કંઈ ન્વાર્થીપણુ' કે સામાજિક 
વીરપૂજાતુ' બાધક નથી સસ્બન્ધોને। વિશ્લેષ કે એકલવાયાપણું 
આવી જ નય એવો નિયમ નથી. 
એથી ઉલટું, એ સઘળાથી જૂટુ'જ પરિણામ આવવાને 
પાકે સભવ છે. પ્રામાણિક શોધને પરિણાસે કદી અરાજકતા 
, આવતી નથી; પણુ વિપરીતદર્શન, સાચદિલીનો અભાવ, 
અધુકડી શ્રદ્ધા, અને સત્ય એને પરિસ્રામે જ અરાજકતા 
આવે છે. વિપરીતદર્શનની સામે જે પોકાર ઉઠાવે છે તે 
સુરુષ સત્ય-ચયાર્થતામાં માનનારા સઘળા માણુસોની 
સાથે એક થવાની તૈયારીમાં છે.. જે સાણુસો। : ઠાર્લા 
ગખ્પાંએમાં જ સાનનારા છે તેની વચ્ચે એકતા સાધના 
ફોઈ ખળ નથી, એવા દરેક સાણુસનુ દૃદ્ય સૃતપ્રાય છે. 


ક 


«ચૂથર ૧૧૧. 


વસ્તુએાની સાથે સહાનુભૂતિ રાખવાની પણુ એ હૃદયમાં 
શક્તિ નથી, એવી રાસ્તિ ને હોત તો એ હૃદય એવી 
“વસ્તુઓમાં માનત, ઠાલાં ગપ્પાંઆમાં નહિ. વસ્તુઓની 
સાથે પણુ એને સહાનુભૂતિ નહિ, તો. પોતાના માનવ- 
અ'ધુઓની સાથે સહાતુભૂતિ તોઃ એનામાં ક્યાંથી જ હોય ? 
તમે માણુસ અન્ય માનવીઓ સાથે એક થઈ શકતે નથી; 
એનામાં અરાજકતા છે. સાચઠિલીવાળા માણુઞા ન્યાં 
હાય તે દુનિયામાં જ એકતા સંભવી શકે, અને એવી 
ડુનિયા્માં તો એકતા આખરે જરર હોવાની. 
આવી ચર્ચામાં એક વાત ઘણી વાર દૃષ્ટિ ખહાર 
રાખવામાં આવે છે, અથવા તે 
સાચદિલિી દૃષ્ટિ ખહાર રહી જ નાય છે; અને 
તે એ છે કે પોતે જે ગત્યમાં 
માનવાનુ' છે, અને સપૂર્ણુ જિગરથી માનવાતુ છે, તે 
સત્ય માણુસે પોતે જ શોધી કાહેછુ હું નેઈએ એ 
કઈ જરૂરનું નથી. વીર સુરુષ, મોટો માણુસ હ'મેશાં 
સાચદિલીવાળે હોય છે એમ આપણે કહ્યું છે, પણુ સાચદિલી- 
વાળા હોવાને માટે મોટા માણુસ થવાની કઈ 
જરૂર નથી. કુદરતને એવી અપેક્ષા નથી, સઘળા કાળને. 
માટે એવી કોઈ જરૂરિયાત નથી, લ્યૂથરના સમય જેવા 
જાઈ કેઈ ભ્રષ્ટ અને ડુર્ભોગી સમયમાં જ એવી જરૂશ્યાત 
ઊભી થાય છે. જે સત્ય માણુસને અન્યની તરક્‌થી. 
ગ્રાપ્ત થયુ' હોય તેને તે પૂરપૂરી સાચદિલીથી માની 
રકે અને અપનાવી શકે; અને સાથે સાથે તે અન્યનો, 


૧૧૨ શાટિતિ 


અનહદ ઉપકાર પણુ માની શકે | જે સત્યમાં એ માને 
છે તે નવું છે, અપૂર્વ છે, એનુ પાતાનુ' સોપેલુ' છે એ 
કઈ મહત્વની ખાબત નથી. એ સત્યની પાછળ એતુ 
આખુ જિગર રછ્યુ' હોય એ જ મહત્ત્વની ખાબત છે. 
જે માણુસ ખરી શ્રદ્ધાથી માને છે તેનામાં જ સાચી 
સણવતા છે. એ જે કઈ માને છે તે પોતાને કાજે, 
અન્યને કાજે નહિ. દરેક વ્યક્તિ આ અર્થમાં સાચદિલીવાળી 
થઈ શકે, કોઈ પણુ મર્ત્ય હમેશાં સાચદિલી વગરતુ' જ 
રહેવાને નિર્માયુ' હોય એવુ' છે જ નહિ. આખા યુગના 
સુગા, જેને આપણે સત્યના યુગો કહીએ છીએ, તેમાં 
સવી ,સાચદિલી નેવામાં આવી છે. એ ચુગના બધા જ 
સાણુસે, અથવા ઘણાખરા માણુસે! સાચદિલીવાળા ! આ 
ચુગા પ્રતાપી અને કાર્યસાધકતાવાળા હતા. એવા સુગમાં 
જાઈ પણુ ક્ષેત્રમાં કોઈ કામ કરતો તો તે દેખાવ માટે 
નહિ, પણુ સગીન કાર્ય સિદ્ધિને માટે. એવી દરેક પ્રવૃત્તિનું” 
કઈ ને કઈ ફળ આવતુ એવી વ્યક્તિગત પ્રવૃત્તિઓનો 
એક'દરે સરવાળા મોણટો થતે; કારણુ કે સઘળી જ પ્રવૃત્તિ 
સાચદિલીવાળી હોવાથી એક જ ધ્યેય તરક તે લઈ જતી- 
અમ સઘળી પ્રવૃત્તિમાં સરવાળે જ કરવાનો રહેતો, 
ખાદખાકીનો અવકાશજ નહોતો, એવા સમાજમાં સાચી. 
એક્તા છે, સાચી રાજક્તા છે, સાચી વજ્ાાદારી છે; 
આ રંક પૃથ્વી- માનવીને માટે કલ્યાણુ ઉપજાવી 


શકે તેના પ્રમાણુમાં સઘળી સાચી અને કલ્યાણુકારી. 
વસ્તુએ છે. 


લ્યૂથર ૧૧૩ 


વીર્પૂનનની તમે વાત કરે! છો ? માભુસ સ્વાશ્રયી 
થાય, સત્યપ્રેમી થાય, શ્રદ્ધાસ'પજ્ઞ 

વ્યક્તિશ્વાત્ય બાધક થાય તેથી તે! ખચીત ખીન્ત 
નહીં, પણુ પોષક માણુસના સત્યને સ'માનતાં કે 
સત્કારતાં એને સકોચ થવાને! 

સભવ અત્યન્ત ટૂર સુદર ગયેલો જ ગણી શકાય, એવા 
સાણુસનાં સ્વાશ્રય, સત્યપ્રેસ અને શ્રદ્ધાસ'પત્તિ ખીજાઓનાં 
હાલાં વિધાનો, ગષ્પાંગો અને અસત્યોને અસ્વીકાર્ય અને 
અમાન્ય ગણુવાની જ તેને ફરજ પાડે, માણુસ સત્યને સ્વીકારે 
છે તે પોતાની આંખ ખુલ્લી રાખીને સ્વીકારે છે, અને 
આંખ ખુલ્લી રાખી હાય છે તેથી સ્વીકારે છે, એ સત્યનો 
જે ઉપદેશક, તેના તરક્‌ પ્રેમ રાખતાં પહેલાં શુ' માણુસને 
પોતાની આંખ ખ'ધ કરવી પડતી હશે? પોતાને , 
અંધકારમાંથી ઉદ્ધારીને અજવાળામાં લાવનાર, તમસમાંથી 
કાઢીને જ્યોતિમાં આણુનાર જે ઉપદેશક વીર, તેના પ્રત્યે 
સાચો પ્રેમ તો એ જ રાખી શકે, તેના પ્રત્યે ખરી 
ઉપકારવૃત્તિ સાથનો, ઉંડી ભક્તિથી ભરેલો દૃદયનેો 
સદ્ભાવ તો એ જ પધરાવી શકે. એવી રીતનો જે 
સત્યનો ઉપદેશક તે શું ખરેખરો વીર સુરુષ અને અસુરનેઃ 
વિજેતા નથી? તે શું' સઘળા પ્રકારનાં સ'માતને લાયક 
નથી? અસત્યનો વિકરાળ રૈત્ય, જે આ જગતૂમાં આપણુ 
એક શત્રુ છે, તે એના પરાકમ વડે મહાત થઇને ચત્તોપાટ 
જડે છે. આપણુ ખાતર જગત્‌ પર વિજય સૈળવનાર 
પ્રખર વીર પુરુષ એજ છે. અને ન્તેશેો તો જણુશે કે 


જજ૪ * શ્ઞાન્નિ 


હ્યૂથર જતે સાચા પોપ તરીકે, આધ્યાત્મિક વિષયમાં 
જગતના પિતા તરીકે શું સમાન નહોતો પામતો? 
સાચા પોપ તરીકે એને સ'માન મળતુ, કારણુ કે વસ્તુતઃ 
એ સાચા પોપ હતે! જ. આમ વીરપૂજા અવિનશ્ચર છે. 
ગએ કદી મરતી નથી, એ કદી મરી શકે એમ નથી. 
પૂજ્યભાવ અને પૂન્તયોગ્ય વીરતા એ ખન્ને જગતૂતાં 
અવિનાશી તત્ત્વો છે; અનેબન્નેમાં આ વિલક્ષણુતા રહૅલી 
જે કે ખાલી ઠાઠમાઠ અને ઉપલકિયા તમાશા એતુ' 
અવલમ્મન ખેમાંના કોઇને પણુ નથી, પરન્તુ સત્ય અને 
સાચદિલી એ ઉપર જ ખન્નેને! આધાર છે. આંખ ખધ 
કરીને નહિ, તમાર્‌ં “વૈયક્તિક સ્વાત-્ય” લુપ્ત ફરવાથી 
નહિ, પણુ આંખ ઉઘાડી રાખવાથી અને એ ઉઘડેલી 
આંખને ખરખર નવા ચોગ્ય જે દર્શન મળે તે કરવાથી જ 
“ વીરપૂજા શકય ખને છે, લ્યૂથરના સદેશ એ જ હતો કે 
સઘળા દ'ભી પોપ, ડોળઘાલુ પર્માધ્યક્ષાો અને રાજસત્તા 
ધારીઓને પદભ્રષ્ટ કરો, તેની સત્તા નિર્સળ કરો, તેની 
ગાદી છીનવી લે, ફે દ્ર દૂરથી પણુ જે નવા સાચ્ચા 
પર્માધ્યજ્ધો અને રાજવીએ આવતા જણાય તેની 
જીવનશકિત ખઢે અને તેતું સામર્થ્ય પોષાય, 
સ્વતત્રતા અને સમાનતા અને મતાધિકાર અને 
છૂટ અને એવી એવી જે વાતે 
લ્યમરપ્રૃત્તિનાં ચાલી રહી છે તેને આ 
કડવાં મીઠાં ફળ ટૃષ્ટિબિન્ડુથી નનેતાં ક્ષણિક મહત્ત્વની 
્ુ વસ્તુએપ તરી કેજ આપણે લેખીશુ; 


હછૂથર ૧૧૫ 


અન્તિમ સત્યો તરીકે ખચીત આપણુ એને નહિ 
સ્વીકારીએ. આ સ્થિતિ ઘણા વખત સુધી પહોંચવાનેઃ 
સભવ છે, આપણુને બધાને ગ'ભીર શુચવણુમાં 
પણુ એ નાંખ્યા વગર રહેશે નહિ, છતાં આપણાં 
પભૂતકાળનાં ડુષ્કૃત્યોના પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે, થયેલા અપરાધની 
શિક્ષા તરીકે, ભવિષ્યમાં થનારા અણુમૂલા કાયદાઓની 
આગાહી આપનાર તરીકે એ સ્થિતિને આપણે સત્કારવી 
ઈએ. દરેક રીતે માણુસની ફરજ હતી કે અસત્યને 
જડવુ' અને સત્ય તરક પાછા ફરવુ ગમે તે ભોગે એ 
કરવાનુ'જ ચોગ્ય હતું. દભી પાપ અને વૈયક્તિક 
સતસ્વાત'ત્ય વિનાના તેના અતુયાયીઓ, ભેોળિયાઓના 
ઉપર ઠહુંકમ ચલાવવાનો ઠાડે કરીને તેમને છેતરનારા 
ડોળઘાછ્ુએ-એના સાથમાં તમે શુ કરી શકે।? કેવળ 
-ુઃખ અને અનર્થજ એવાના સાથમાંથી ઉટ્ભવે, સાચદિલી 
વગરનાં માણુસોનુ' તમે સુવ્યવસ્થિત મડળ ન બનાવી 
શકે; ચોગ્ય, સાચા સ્થાનક ઉપર મૂકાયલી ઇંટો વગર 
“તમે કોઈ પણુ ઈમારતની ભીંતો ન ચણી શકે, ગોટેસ્ટ'ટ 
સ'પદાયના ઉદ્યયથી માંડીને જે અનેક પર્વિર્તનોની 
પ્રમાલ ચાલી રહી છે તેમાં એક અત્યન્ત કલ્યાણુકારી 
પરિશુમ ઘડાઈ રહેલુ' મતે જણાય છે. એ પરિણામ તે 
વીરપૂજને ઉચ્છેદ નહિ, પણુ વીરોની જ ખનેલી સમસ્ત 
ડુનિયા! સાચદિલીવાળા માણુસ ને વીર નર કહેવાતો હોય 
સેઇ આપણે દરેક વીર નર શા માટે ન થઈ શકીએ ? 
-ઘળાજ સાચદિલીવાળા માણુસોની બનેલી, સઘળા જ 


૧૧૨ સાન્નિ લ્મૂથર 


ઉડી અતરની શ્રદ્ધાવાળા માણુસોની ખનેલી ડુનિયા! 
એવી ડુનિયા અગાઉ થઈ ગઈ છે. એવી ડુનિયા ફરીથી 
થશે. એવી થયા વિના એનાથી રહી જ શકારો નહિ. 
વીર્તાના ખરેખરા પૂજફેો તે એવી જ દુનિયાનાં માણુસે! 
હરે. ન્યાં બધાજ સાચા અને સારા હોય ત્યાંજ જે 
વધાર સારા હોય તેનાં વિશેષ સ'માન થઈ શકે. લ્યૃથર 
અને એની જીવનકથા તરક આપણે હવે વિશેષ ત્વરથી. 
"પહોંચી જઈએ. 


લ્યૂથરતો જન્મ સૈકસનીના ઈઝલબેન નામના નગરમાં 
થયો હતેદ ૧૪૮૩ના નવેમ્બરની 
લ્યૂથરનો જન્મ ૧૦સી તારીખે એનો જન્મદિવસ, 
ઈઝલબેનને લ્યૂથરની જન્મભૂમિ 
ગણાવાનુ' જે ગૌરવ મળ્યુ' તે કેવળ આકસ્મિક કારણુ।ને 
લીધે જ હતુ, લ્યૂથરનાં માતપિતા એ પ્રદેશમાં આવેલા 
સેક ગામડામાં ખીચારાં ખાણુ ખોદનારાં મજૂરતું' કામ 
કરતાં હતાં. એ દંપતી શિયાળાની કતુનો જે મેળે 
ઈઝલખેનમાં ભરાતે! હરે તે ન્નેવા ગયેલાં. મેળાની ગડખડમાં 
આઈને એકાએક પ્રસૂતિની વેદના થઈ આવી, ત્યાં આગળ 
કોઇ રક ઝૂંપડી મળી આવી તેમાં તેણે આશ્રય લીધો, 
અને જે ખાળકને તેણુ જન્મ આપ્યો તેનુ' નામ પાડયુ' 
“માટિન લ્યૂથરું. જરા । વિચાર કરશે તો તમને આમાં ઘણુ 
વિચિત્ર લાગશે. આ ખાઈ-લ્જ્થરની મા-ખીચારી એના 
"પતિની સાથે કેટલીક નાની નાની ચીન્નેની ખરીદીને અર્થે 
ઈઝલખબૅનમાં ગઈ હશે. કદાચ પોતે જે રૂ કાંતતી હશે 
ત્તેતુ' સૂતર વેચી આવવાનો એનેદ ઈરાદો હશે. પોતાના 
નાના સરખા ઘરને માટે શિયાળાની મોસમ ખાતે કેટલીક 
ઝીલી જીણી ખરીદીએ કરવાને એને! વિચાર હરે. આ. 


૧૧૮ સાટિન 


ડુનિયામાં તે દિવસે આ ખાણું ખોદનારો મજૂર અને 
એની વહુ એ ન્ેડીના ઝરતાં વધારે ખીનમહત્ત્વની. 
ખીજી કોઈ જેડી નહિ હોય, અને છતાં-સઘળા. * 
શહેનશાહ, પોપેો અને પાદશાહા એની. 
સરખામણીમાં ચી વિસાતનાં હતાં ? આ સ્થળે, ફેરીથી. 
એક વખત, એક સમર્થ પુરુષનો જન્મ થચેો હતો. 
જગતમાં સૈકાઆના સૈકાએ ઉપર દીપ્તિ પ્રકટાવે અને 
અનેક યુગાને અજવાળે એવો એક મડાન્‌ ન્યોતિ અર્હો 
ગ્રકટ્ચો હતો. આખુ જગત્‌ અને તેને ઇતિહાસ જાણે 
આ માણુસને માટે થભી રહ્યાં હતાં. આ બનાવ જેટલેદ 
અદ્દભુત છે તેટલે જ ગૌરવભર્ચો છે. એ ખનાવ ભૂતકાળમાં 
આપણુને ખે'ચી જાય છે, અને ઓગણીસ સૈકાઓને 
વટાવીને પણુ દ્ર જતા એ ભૂતકાળમાં આનાથી પણુ 
વધારં*₹ક વાતાવરણુમાં જે મહાસુરુષનો જન્મ થયો હતે! 
તેનુ' આપણુને સ્મરણુ કરાવે છે. ભૂતકાળના એ મહાપ્રસગ 
વિષે આપણુ કઈ પણુ બોલીએ નહિ, મૌનપૂર્વક તેવુ 
મનન કરીએ તેજ ચોગ્ય છે, કારણુ કે કઈ વાણી એને 
વર્ણવી શકશે? ચમત્કારના યુગ ગયા એમ તસે કહેઃ 
છે ? ચમત્કારનો યુગ અડીં જ છે અને હમેશ રહેશે. 
લ્યુથર ગરીખીમાં જન્મ્યો! હતે! અને ગરીખીમાં 
ઊછચો હતો, અત્યન્ત ૬રદ્રિ 
ગરીખી માણુસોમાંના એક એ હતો એ. 
મ ખીના પૃથ્વી ઉપ્રર એને જે 
ફર્લવ્યુ બજાવવાનુ' હતુ' તેને માટે, સર્વથા અનુફૂછ હતી, 


૯્યૂથર ૧૧૯- 


અને નિઃસશય એતુ અને આપણુ અને સકળ પદાર્થનુ' 
ભાગ્ય જેને આધીન છે તે વિધાતાની એ ઓઔચિત્યના 
વિચાર ષુરઃસરની વ્યવસ્થા હતી એમ મને લાગે છે. તે 
વખતે નિશાળે ભ્રણુતાં છોકરાંઓને જેમ ભીખ માંગવી 
પડતી તેમ એને પણુ ફરવુ" પડેડું. ભિક્ષાને માટે અને 
શેટલીને માટે એક ઘેરથી ખીજે ઘેર ગીત ગાતાં ગાતાં 
એતે ભટકવુ' પડેલુ. કડણુ જિંદગી, સખત ત'ગી એ 
આ ગરીખ છેકરાનાં બચપણુનાં સંગાથી હતાં. સાટિન 
લ્યૂથરને સાર્‌ લગાડવાને સુખનાં મરકલડાં કરે, એની 
આગળ ખોટો રોળભર્યો દેખાવ કરે એવે! ફોઈ માણુસ 
નહેતે, કોઈ ચીજ નહોતી. વસ્તુઓના દેખાવ માત્રમાં 
નહિ, પણુ સાચી વસ્તુઓમાં જ રહીને ઉછરવાતુ' એને 
સાટે નિર્માણુ થયુ' હતુ. કઠોર આકૃતિ છતાં નિર્ખળ 
આરેગ્યવાળા એ છોકરો, એના વિશાળ જ્તાનપિપાસુ આત્મા 
સાથે, એની અવિકલ ઈન્દ્રિયા સાથે અને તીવ્ર લાગણીઓ 
સાથે, નાનપણુમાં ઘણુ' કષ પાસ્યો હતો. પરન્તુ ગમે તેટલે, 
ભાગ આપીને ષણુ સત્યની જ પિછાન કરવી અને 
સત્યની જ પિછાનમાં રહેવુ' એવુ' એને માટે નિર્માણુ થયુ” 
હતુ એના જીવનતુ' કર્તન્યજ એ નિશ્ચિત થયુ હતુ 
જે સારાચે જગતૂને સત્ય તરક પાછુ' ખે'ચી લાવવુ કારણુ 
કુ સત્યને વિસારીને ખાલી તમાશામાં એ જગતે ઘણો 
વખત ગુમાવ્યો હતે. શિયાળાના વાવાઝોડાં અને 
વરોળિયામાં, ઘોર અધકારમાં, ગાઢી શૂન્યતામાં, ભયકર 
સુશ્કેલીઓસાં ઊછરીને આ ખાળક સેષો થયો તે એટલા 


૧૨૦ પી મારટિત 


માટે કે સઘળાં તોફાનોને વટાવીને એ ખહાર નીકળે 
ત્યારે એક સાચા સુરુષ જેવો, એક દેવ જેવો! એ મજખૂત 
થાય વૃત્ર અને ખીજ અનેક ભયકર અસુરોાને પ્રહાર 
કરવાને માટે વ%૬“ડ સાથે પ્રકટ થયેલે! જણે ખીને ઇન્દ્ર! 


એસકુર્ટના # દરવાજા આગળ એના મિત્ર એલેક્િસિસનુ 
વીજળી પડવાથી મૃત્યુ થયુ' એ 

જીવનતી ક્ષણુભ'ગુરતા ખનાવ કદાચ ગેના જીવનમાં 
પર્વિર્તન કરનારો થઈ પડ્યો 

હશે, અનેક સુશ્કેલીઓ વેઠીને, સુખડુઃખને સમાન ગણીને 
કિશોર અવસ્થા એણે વટાવી. અનેક અ"તરાચો આવવા 
છતાં એની વિશાળ ખુદ્ધિ અને એની જ્તાનપિપાસા છૂપાં 
ન રહ્યાં. એના પિતાએ એના હિતની દૃષ્ટિએ એવુ 
વિચાર્ઝુ' કે એની પાસે કાયદાનો અભ્યાસ કરાવવે.. એના 
ઉદય માટેનો આ માર્ગ એના પિતાને સૂઝયો હતે! 
લ્યુથરને એ ખાખતમાં આમ કે તેમ એવુ' ઝાઝું હુ 
નહિ. આ વખતે એની ઉમ્મર ૧૯ વર્ષની હતી. 
એલ્ષેક્સિસ અને એ, બન્ને જણા! લ્યુથર ઝુટુમ્બને મળવા 
ગામ ગયા હતા. ખન્ને પાછા ફર્યા અને એરકુર્ટ નજીક 
આવી પહોંચ્યા ત્યાં ગાજવીજ સાથે તેાફાન થયુ. 
% લ્યૂથરના વખતમાં એરકુટની યુનિવર્સિટી જમ'નીમાં ધણી 
મખ્યાત હતી. એ યુનિવર્સિટીમાં એ ૪. સ. ૧૫૦૧માં, એટલે 
અરાડ વર્ષની ઉમ્મરે દાખલ થયે!. ત્યાં એણુ અભ્યાસ 


અત્યન્ત ઝડપથી કર્યો. ૧૫૦૨માં તા એ ખી. એ. થયો અને 
૧૫૦૫ માં એમ. એ. થયે. 





શ્યૂથર ૧૨૧ 


એલેક્સિસ પર વીજળી પડી અને લ્યૂથરના ચરણુ આગળ 
એતુ' મૃત શરીર ઢળી પડયુ આપણી આ જિન્દગી તે આવી 
છે 1 ક્ષણુવારમાં જતી રડે, અગ્નિમાં પડેલા કાગળના કકડા 
ેઠે ક્ષણુવારમાં બળી «ય અને અનન્ત કાળની ચૂન્યતામાં 
લુપ્ત થઈ વ્તય ! સસારના સઘળા વેભવે,, મોટી મોટી 
પદવીઓ, રાજાધિરાજતુ' મડાન્‌ પદ પણુ શી ગણુતીમાં ? 
અન્તે તો એ સર્વની આજ સ્થિતિ ને? પૃથ્વીએ 
પોતાનુ વિવર ખોલ્યું, એટલે ક્ષણુવારમાં સધછી' હતુ ન 
હતુ' થઈ નય, અને સનાતન કાળ માત્ર ઘૂમતા રહે ! 
હ્યૂથરના હૃદય ઉપર આ ખનાવની ઉંડી અસર થઈ હશે. 
પ્રભુતે જીવન અર્ષણુ કરવાનો, પ્રભુની સેવામાં જ કાળ- 
નિર્ગમન કરવાને એણે નિશ્ચય કર્યો, એના પિતાએ એને 
ઘણુ' સમજાવ્યો, ખીજાઓએ પણુ પોતાનાથી ખનતું કર્યું; 
પણુ એનો નિશ્ચય મક્કમ હતે. એરકુર્ટના મડમાં સાધુ 
તરીકેતું' જીવન એણે સ્વીકાર્યું. 
લ્યૂથરની જીવનકથામાં અ એક જ પહેઠુ' પ્રકાશનું 
કિરણુ આપણુને જણાય છે. એની 
મનું જવન વધારે પષવિત્ર ઇચ્છા અહોં 
ચહેલી જ વાર નિશ્ચષયભરી વાણીમાં 
બ્યકત થતી આપલે જેઈએ છીએ. હાલ તરત તે! ગાઢ 
અધકારથી છવાયલા લીષણુ પ્રદેશમાં એ જ એકલુ' 
ગ્રકાશનુ' ખિન્ડુ જણાતું હતુ, એના ફહેવા પ્રમાણે, 
સડના સાધુ તરીકેનું” એનુ” જીવન ધર્મની ઉ“ડી ભાવનાથી 
“જરેછું ડરે. પતન ૧% હાન છતી ચરર જે સાતમ 


૧૨૨ માટિન 


રહ્યું હલુ' તેને વિસ્તરવાની અનુકૂળતા કરી આપવાને 
માટે સાચી ભકિતથી, કષ્ટભરી સેવાથી એ ખનતા પ્રયત્ન 
કરી રહ્યો હતો; પણુ તેનું કૂળ ઝાઝું આવતું નહેોતુ- 
એતુ દુઃખ, એની માનસિક વ્યથા એથી ઓછાં ન થયાં, 
ઉલટાં તે જાણે અનન્ત ગણી વૃદ્ધિ પામ્યાં. મઠમાં નવા 
દાખલ થનાર તરીકે એને જે વૈતર્‌' કરવુ' પડતું, જે 
હલકાં કામ કરવાં પડતાં તેતુ' એને દુઃખ નહોતું. પણુ 
એ પુરુષનો ઉંડો સત્યાન્વેષી આત્મા નતન્તતની શ'કાઓમાં 
ચુ'ચવાઈ રહ્યો હતો. મૃત્યુ ટૂક વખતમાં મને ઝડપી. 
લેશે, અને મૃત્યુ કરતાં પણુ ઘોર ડુઃખે1 મારે વેઠવાનાં 
છે એવુ' એને લાગતું. ખીચારા લ્યૂથરના દૃદયમાં 
અવર્ણુનીય આપત્તિના મહાન્‌ ભય આ વખતે વ્યાપી 
રહ્યો હતે. સનાતન ડુઃખની ઘોર યાતના મારે વેઠવાની 
છે એવી કલ્પના એને ગભરાવી મૂકતી. 
આ અરસામાં એરકુર્ટના સુસ્તકાલયમાંથી એક 
જૂવુ' લૈંટિન ભાષામાં લખાયછુ 
ખાઇબલનુ' વાચન ખાઇખલતુ' સુસ્તક એને મળી 
આવ્યુ' એ ખનાવને આપણે પરમ 
મંગલમય ગણુવા નેઈએ. એ પુસ્તક એણુ કરી પણુ 
જેયુ' નહોતું. ઉપવાસ ને જગરણુને ખદલે કોઈ ખીજ જ 
ઉપદેશ એ પુસ્તકમાંથી એને મળી બાવ્યો. મઠનો એક 
ખીજો સાધુ એના જેવી જ ધાર્સિષક ભાવનાવાળે હતો તેણે 
સને અભ્યાસમાં મદદ કરી. લ્યૂથરને હવે સમન્યુ” કે 
જાપ જપવાથી નહિ, પણુ ગભુની અનન્ત કૃપાથી જ 


લ્યૂથર ૧૨૩ 


સાનવ આત્માનો ઉદ્ધાર થઈ શકે છે. અ વિચાર વધારે 
સણૅલાઈથી મગજમાં ઊતરે એવો હતે. જલે મજબૂત 
ખડકનુ' પોતાને અવલઉમ્બન મળતુ' હોય એવુ' એને ધીર્‌ 
ધીરે લાગવા માંડયું જે ખાઈબલમાંથી આવે! મંગલમય 
ઉપદેશ એને પ્રાસ થયે! તે ખાઈમલ તરક એને અત્યન્ત 
આદર થયો હોય એમાં નવાઈ જેવુ” નથી. પરમ પ્રભુના. 
શખ્ટતુ' આવા માણુમે જેટલુ' મૂલ્ય આંકવુ' જેઈએ 
તેટલુ' એણે આંકયુ, એ શખ્દને અતુસરીને ચાલવુ' એવો 
એશ નિશ્ચય કર્ચો. એ નિશ્ચય અનુસાર જીવનભરમાં અને 
અન્તકાળ સુધી બાઈભલની આજ્ઞાને એ દહતાથી અનુસર્યા, 
આ પ્રમાણે અધકારમાંથી એના છૂટકારો થયો; 
તિમિરદળને વિખેરીને એણે 

શ્રાફ્રેમર અતે ધર્માપદેશક અન્તિમ વિજય મેળવ્યો; એના 
ધર્મવિચારમાં મહાન્‌ પચ્વિર્તન 

થયુ, એ સમય એને માટે સૌથી વધારે મહત્ત્વના હતે!. 
હવે દિનપ્રતિદિન એનો આત્માં વિશેષ શાન્તિ પામવા 
લાગ્યો, એને નિર્મળ «્યોતિ પ્રકાશવા લાગ્યે. એનામાં 
રહેલો બુદ્ધિવિભવ, એને સહજ એવા એના અતરતા 
સદ્દશુય્ા હવે જેમ જેમ ખડાર પડવા લાગ્યા તેમ તેમ 
મુદરતી રીતે એના મડમાં, એના દેશમાં એનુ પોતાતુ” 
ગૌરવ વધવા માંડયું જીવનની કોઈ પણુ પ્રામાણિક મવૃત્તિમાં 
એની સેવા વિરેષ ને વિચેષ ઉપયોગની જણાવા માંડી. 
એના સ'પ્રદાય તરફેથી ધર્મને અગેનું બહારગામનુ' કઈ 
પણુ કામ ખનવવાનુ' ડાય તે એના બુદ્ધિપ્રભાવ અને. 


"૨૪ માટિન 


એની વક્ાટારીને લીધે એને સોંપાવા મ'ડાયુ, સકસનીનો 

ગાજ “ઝેડરિક ડાહ્યા જે ખરેખરા ડાહ્યો અને ન્યાયી 

રાજા હતે, તેની નજર એના ઉપર અતિ ઉપચાગી 

માણુસ તરીકે ઠરી હતી. તેં વિટેનબર્ગની પોતાની નવી 

સુનિવસિટીમાં એને પ્રોફેસર તરીકે નીમ્યા, અને 

વિટેનખર્ગનો પર્મોપદેશક પણુ એ જ નીમાચે.. પોતે 

જે ક'ઈ સેવા કરતે! તેમાં એને ચશ મળતો તેવી જ 

રીતે પ્રોફેસર અને પર્મોપદ્ેશક તરીકેના કામથી ષણુ, 

સામાન્ય જીવનના શાન્ત ક્ષેત્રમાં રહ્યાં રહ્યાં એભ સઘળા 
સજ્જનેોમાં વધારે ને વધારે સ'માન મેળવ્યાં. 

એને સત્તાવીશસુ વર્ષ ચાલતુ હતુ' તે વખતે રામ 

નગર એણે પહેલાં વાર નેયુ- 

રામનાં દશન ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણું એના મઠ 

તર્કથી કામને અગે એને ત્યાં 

મોકલવામાં આવ્યો હતે!. પોપ (નતૂલિયસ ખીજા)?* અને 

ઝ વિટેતભગ'તી યુનિવર્સિટી ફ્રેડરિકે ૧૫૦૨માં કાઢી. ૧૫૦૮માં 

એ અને ખીજ કેટલાક સાધુએ નવી યુનિવર્ચિટીના કામમાં 


મદદ કરવાને વિરેતબ્ગ ગયા, લ્યૂથરે ધર્મોપદેશ કરવાને પ્રાર'ભ 
કર્યો, પ્રથમ પોતાના સ'પ્રદાયના સાધુઓ આગળ, પાછળથી 


ખીજ કાઇ સાધુને અનારોગ્યને કારણે ર્ન પર જવુ* પડયુ” 
તેની જગાએ તમામ નગરજનો આગળા એણે ઉપદેશ કર્યા. પછી 
કામને અગે પોતાના સ'પ્રદાય તરફ્થી એનુ” રોમ જત્રાતુ” 
થયુ. ૧૫૧૨માં રસથી એ પાછો આવ્યો ત્યાર પછી વિશેષ 
અભ્યાસને માટે એતે એરકુટ મોકલવામાં આવ્યો. ધમ'શાસ્ત્રના 


ડીકટરની પદવી એને મળી*ત્યાર પછી વિટેનબગ્પાં પ્રે[ફેસર 
“તરીકે એની નીમણ્‌ક થઇ. ક- ૧૫૦૨-૧૫૧૩. ફન 





લ્યૂથર ૧૨૫- 


રામમાં જે કઇ ચાલી રહ્યુ હતુ તે જઈને એતુ' ચિત્ત 
આશ્ચર્યમાં ગરક થઈ ગયુ હશે. રેમને પવિત્ર નગરી 
ગણીને, જૃથ્વી ઉપરના પ્રભુના મહાન્‌ પૂજરીનુ' સિંડાસન 
જ્યાં વિરાજે છે ત્યાંના વાતાવરણુની નિર્મલતા વિષે મોટા 
મોટા ખ્યાલ ખાંધીને એ ત્યાં ગચે! હશે, પણુ એ નગરી 
એને કેવી જણાઇ તે તો આપણે જાણીએ છીએ! આ 
વખતે એ માણુસના મનમાં ઘણા ઘણા વિચારા આવ્યા 
હરે. એ વિચારો કોઈ સ્થળે નોંધાયા નથી. એ વિચારો 
કુઈ વાણીમાં મૂકવા તે એને જ કદાચ તે વખતે નહિ 
સૂઝયુ' હોય. આ રોમ, દંભી પાદરીઓનું આ લીલાક્ષેત્ર, 
પવિત્રતાની ન્યોતિમાં ઝળહળતું નહિ, પણુ એથી જૂદી જ 
જતતનાં આવરણોમાં ઢકાયકું' આ નગર તેદ અસત્યથી 
ભરેલુ છે એમ એણે ન્નેયું હશે. “પણુ તેમાં હુ' શુ 
કરી શકુ”? હુ' રંક માણુસ, જગતૂનતે સુધારવાનું કઈ 
સાર્‌' ગજુ છે [9 એવી સુધારણાતુ' તે. સ્વપ્ત સરખુ 
એ વખતે એના મનમાં નહિ આવ્યું હાય, એ તો એક 
રીન એકાકી માણુસ હતે. જગતૂની પંચાતમાં એણે શા 
સાદે પડવુ' નેઈએ ? એ કામ તો એના કરતાં ઘણા 
વધારે ઉંચા માણુસોાથી જ થઇ શકે. એનુ કામ તે 
સાચવી સાચવીને ડગલાં ભરવાં અને જગતૂના વિકટ પથ 
ઉપરથી પસાર થવુ' એજ હતુ. જગતમાં જે નં ફરજ 
શ્વાતાના શિર પર આવી પડી હોય' તે એકનિષ્ડાથી 
ખજાવવી એટલુ' જ એને તો પ્રાપ્ત ચતું' હતું. ખીજી 
ખુ ગમે તેટછું લયકર એને જણાય, અપે તેટછું 


૧૨૬૯ માટિન્િ 


ગ્લાનિકારક એને લાગે, પણુ તે સુધારવાનુ' તો પ્રભુના 
હાથમાં હતુ. એ કઈ એના હાથમાં થોડુ જ હતુ? 


જે રામની પોપસત્તાએ લ્યૂથરને ફોઈ પણુ 
મ્રકારની કનડગત વગર પોતાને' 

પોપસત્તા રસ્તે સીધો ચાલવા દીધો હોત 

તે! શું પરિષ્ામ આવત એ વિચાર 

આપણી કલ્પનાને ન્ાગ્રતૂ કરે એવો છે. એ સત્તાએ 
પોતે પોતાના વિશાળ માર્ગ પર પોતાનુ' વિપરીત સ'કમણુ 
ચાલુ રાખ્યુ' હોત અને લ્યૂથરના નાનકડા માર્ગની આડે 
ને એ સત્તા ન આવી હોત તો શી સ્થિતિ હોત એ 
ગ્રશ્ષ સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય એવો છે. એ સ'નેગેમાં 
ઘણુ' સંભવિત છે કે રામના અનર્થો વિષે લ્યૂથરે સ'પૂર્ણ 
સૌન જ સેન્યુ' હોત, અને એ ખાખતનેો! ન્યાય એપે 
મ્રભુના હાથમાં જ સોંપ્યો હોત ! લ્યૂથર વિનય વિવેકવાળે,- 
શાન્ત પ્રકૃતિનો માણુસ હતો. ઉચ્છુ'ખળતાથી સત્તાધારીઓનીં 
સામે થવુ' અને તેમના પર પ્રહાર કરવા એ એન! 
સ્વભાવમાં જ નહોતુ. આગળ જસભાવ્યા પ્રમાણે એતુ 
ચોાખ્ખુ' કામ પોતાની ફરજ ખનવવાતુ' જ માત્ર હતુ" 
દુરાચાર જ્યાં ખદખદી. રહ્યો છે એવી આ દુનિયામાં 
સાવધતાથી ડગલાં ભરવાં અને પાતાના આત્માને સચેત 
રાખીને તેનો ઉદ્ધાર કરવે! એટછુ' જ કર્તવ્ય એને પ્રાસ 
ચતુ હતુ. એ જ કર્તવ્ય બન્તવીને એ સન્તોષ માનતઃ 
કાઈ પણ જાતના વિરોધમાં એ.ઊતસ્ત નહિ. પણુ: રોમની# 


હ્યૂઘર શ્સ્છ 
જોષસત્તા એના માર્ગની આડે જ આવી. ટ્ર ટૂર વિટેન- 
અગમાં, એ-લ્યૂથર-પ્રામાણિકપલે પોતાતું' જીવન પણુ 
ન નેગવી શકે એવી સ્થિતિ એણું ઊભી કરી. એણે 
વાંધો ઉઠાવ્યો, એ સામા થયો. વાત છેવટ પર પહોંચી 
ગઈ. એને પ્રહાર પડયો, એણુ સામે પ્રહાર કર્યો, અને 
એવી રીતે યુદ્ધ ખરેખર્‌ ઝામ્યું. કોણુ છતે છે ને કોણુ 
હારે છે તેની જાણુ હોડ ખકાઈ ! લ્યૃથરની જીવનકથામાં 
“આ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. આવી નગ્ન, 
આવી શાન્તિપ્રિય પ્રકૃતિના માણુસે જગતૂને તકરારથી 
આટલુ' ભરી દીધુ' હેય એવુ ક્વચિત જ ખન્યુ હરે. 
આપણુને એટલું તે! જણાયા વગર રહેતુ # નથી કે 
એને એકાન્તવાસ ગમતેદ હતે. છાંયડામાં રહીને મૂગાં 
સૂગાં પોતાતુ' કામ ખ'તથી કર્યાં' જવુ' એજ એને રૂચતુ 
હતુ. એકાએક એ જે પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યો તે એની 
ઈચ્છા વિરુદ્ધઠેજ હતું. પ્રસિદ્ધિ! એથી એને શુ” 
મળવાનુ” હતુ'? એની જગતની યાત્રાનું” છેવટતુ' ધામ 
તત અનન્ત પ્રભુતુ' મદિર એજ હતુ. થોડા વર્ષમાં એ 
થ્યેચને એ પહોંચી જાત, અથવા હુમેશના પતનની 
'ારતાને એ અનુભવત | ઓઔગસ્ટાઈન અને ડૉમિનિકન એ 
ખે સ'પ્રદાયના મઠાધિકારીઓ વચ્ચેના ફોઈ ક્ષુદ્ર નફાટોટાના 
ઝઘડાને કારણે ઊભા થયેલાં વેર્ઝેરને પરિણામે લ્યૂથરનો 
શાપાગ્નિ પ્રકટ્યો અને એવી રીતે પ્રૉટેસ્ટટ સુધારણાને 
ઉદ્દભવ થયો એવી અત્યન્ત ભ્રમમૂલક કલ્પનાને જેએઃ 
સેવે છે તેને વિષે આપણે કઈજ નહિ બોલીએ. એવી 


૧૨૮ માટિન 


કલ્પનામાં રમનારા જે કોઈ અત્યારે હોય તો તેને આપણે 
એટલુજ કહીશું ફે લ્યૂશર વિષે, અથવા લ્યૂથર જેવા. 
કોઈના પણુ વિષે, ડાહી રીતે અભિપ્રાય ખાંધી શકાય 
એવા વિચારક્ષેત્રમાં એક વખત તસે પ્રવેશ કરો, પછી 
તમારી સાથે વાદવિવાદમાં અમે ઊતરીશુ. 


પોષ દસમો લિયો! (ઈ. સ, ૧૫૧૩ થી ૧૫૨૧) 
પૈસાનો જરા ભૂખ્યો થઈ ગયો 

“ક્ષમાપન્નો”તુ” વેચાણુ હુતે.. એને ન્યાં ત્યાંથી થોડીક 
રકમ ભેગી કરવી હતી. ખીજજીં 

કંઈ એનામાં હતુ* નહિ. વગર વિચારે એણે ટેટ્રઝલ 
નામના સાધુને વિટેનબર્ગ મેણલ્યો, જાણે એક જાતને 
વેપાર કરવાને માટે ! એ સાધુએ વિટેનબર્ગમાં આવીને 
પોતાનો ધધો ચલાવ્યો-'ક્ષમાપે? વેચવાનો. પાદરી તરીકે 
લ્યૂથર દેવળમાં ગયો ત્યાં એના જ અતુયાયી નગરજનોએ 
એને કલ્યુ' કે “અમારાં પાપની તો અમને ક્ષમા મળી 
ગઈ છે.” લ્યૂથરને પોતાના પાદરી તરીકેના ધર્મ માંથી. 
ચ્યુત ન થવુ' હોય, જે નાનકડી જમીન એની પોતાની. 
હતી અને ખીજ ફેઈની નહોતી તેની મધ્યમાં ખડદ 
રહીને એલ ને એવુ' ન ખતાવવુ' હોય કે પોતે અસત્યને. 
ઉપાસક છે, કર્તવ્યપાલનમાં આળસુ છે, ખહાદુરીથી. 
વિહોણા છે, તો આગળ આવીને એ “ઘૂસાપતે”નો 
વિરોધ કર્યા સિવાય ખીને ફોઈ એને માટે રસ્તો! જ 
નહોતો. એણ એ વિરોધ કર્યો. “ક્ષમાપતો” વગર અર્થનાં 


સાટિન લ્યૂઘર ૧૨૯ 


છે, પ્રભુની પ્રભુતાના ભયકર ઉપડાસનાં જેવાં છે, એનાથી 
જાઈ પણુ માણુસનાં પાપની ક્ષા મળી શકે નહિ, એવે 
ગ્રચડ ઉદ્ઘોષ એલે કર્યો. પાર્મિક સુધારણાની અખિલ 
પ્રવૃત્તિના આરભ અડીં થઇ ચૂક્યો. પછી શુ થયુ” 
તે આપણે સંક્ષેપમાં વર્ણુવીએ. 


વિઢ્ટેનબર્ગની યુનિવર્સિટી સાથે ગાઢો સમ્ખન્ધ 

ક ધરપ્વનાર' જે દેવળ હતુ તેમાં 
લ્યથરનાં લખાશે? લ્યૂથરે પર્મૌપદેશ આપ્યો. ખારણાં 
આગળ ન્યાં હમેશાં યુનિવર્સિટીની 

જાહેરખબર રહેતી ત્યાં “ક્ષમાપત્રે”- વિરુદ્ધના લ્યૂથરનાં 
લખાણે! ગોડવાયાં. લોકોનાં ટોળેટોળાં એ લખાણે। વાંચતાં 
જતાં, એ લખાણ! એક ગહન વિષય પરની વિદ્ધતાભરી ચર્ચા 
રૂપે હતાં. તે કોઈને પણુ બ'ધનકર્તા નહોતાં; પણુ લોકો 
પર તેની ખમ અસર થઇ. એ લખાણુ! ખૂખં વંચાયાં. 
જર્મનમાં એવુ ભાષાન્તર થયુ; અને પખવાડિયા પહેલાં 
અપધ્ખા જર્મનીમાં એ લખાણે। જાણીતાં થઇ ગયાં. મહિનાની 
અદર તેદ પશ્ચિમ અને રશિયા યુરોપમાં સર્વત્ર તેની 
વાત ફેલાઈ ગઈ. લ્યૂથરને પોતાને એની ખપત ન્ેઇને 
આશ્ચર્ય ઉપન્યુ પરિણામે “ક્ષસાપત્રો”નું વેચાણુ ઘણું' જ 
કમી થઈ ગયું. આવકતુ' એ જખરૂ' સાધત આમ ગુમાવાતુ' 
નેઇને કોઇએ આ લખાણભુધની નકલ રેમ સોકલાવી. 
પાપે પ્રથમ તે આ વાતને નજીવી ગણી, અને સઠાધ્યક્ષને 
સડના સાધુએ ઉપર વધારે નજર રાખવાની એશ તાકીદ 
આપી. પરન્તુ આ વાત કંઈ સહેલી નહોતી. ટેટ્ઝલે એક _ 


૧૩૨ માટિતિ 


મિત્રને સહકાર મેળવીને લ્યૂથરનાં લખાણના જવાખ 
આપ્યપ લ્યૂથરે તેના વળતા જવાબ આપ્યા. આ પ્રમાણે 
“ખૂબ લખાપટ્ટો ચાલી. આ ખધું ૧૫૧૭ માં ખન્યુ. ઈ. સ. 
૧૫૧૮ માં ઔગસ્ટાઈનિ સપ્ઢાયતા સાધુઓની સભામાં 
એના વિચાર ખૂબ ચર્ચાયા. એને જરા આશ્રય એ લાગ્યું 
જે એના કેટલ સાથીઓને પણુ એના વિચાર માન્ય ન હતા. 
સભા ખતમ થયા ખાદ વિટેતબગ જઈને 'એણે 
ગ્રતિપક્ષીએને રદિયા રૂપે ખીજ' લખાણૂ! લખ્યાં. આ 
અધાંને પરિણામે “ક્ષમાપત્રે”નુ' વેચાણુ તો જાણું પડી 
ભાંગ્યું. આવકતુ' આવુ મજબૂત સાધન જતુ રહેવા માંડતાં 
ખળભળાટ ઘણે! થયો. લ્યૂથરને અટકાવવો જેઈએ એમ 
ચાદરીઓને લાગ્યુ. એને રોમમાં હાજર રહેવાતુ' ફરમાન 
મળ્યુ. જાય તે॥ દેહાન્સની શિક્ષા માટે તૈયાર રહેવાતું; ન જાય 
તેણ ઉપરી સત્તાના અનાદર ! પણુ આ કૂરમાનને વિટેનખર્ગની 
સુનિવર્સિટી ઉપર હુમલા રૂપે ગણી શકાય એમ હુ, 
સૈકસનીના રાજને તેમ જ જર્મનીના શહેનશાહને તે 
હુમલાર્પે જ જણાયુ આથી પાપને એ ફરમાન રદ કરવુ 
પડશુ, અને લ્યૂથરે પેપ્પના પ્રતિનિધિ આગળ અસુક સ્થળે 
હાજર રહેવુ' એવી ગોઠવણુ થઈ. આ મેળાપનુ કઈ કળ 
આવ્યુ' નડિ. એ મેળાપ પૂરા થયા પછી લ્યૂથરે ખે લખાણ 
લખ્યાં, અને જર્મનીના લોકોને પણુ હમેશની રીત 
મમાણુ એણુ એેળાપની હકીકતથી વાકેક્‌ કર્યા. લોકોની 
એના તરક ખૂબ લાગણી થઈ. એક પામિક પુરુષ, એક 
વિદ્રાન્‌ પ્રેષ્ટ્રેસરને ફરમાવવામાં આવે કે “તમારા શખ્દો 


લ્યૂથર ૧૩૩ 


તમે પાછા ખેચી લે, અને હવેથી એવુ" લખચે! નહિ 
એ લોકેને ઘણુ' વધારે પડતુ' લાગ્યુ” ફ્રેડરિકની લાગણીઓ 
પણુ એ 'ખાખતમાં એવી જ હતી, અને જે સાણુસને 
લીધે પોતાની યુનિવર્સિટીની ડીતિ વધી હતી તેને 
ખઅચાવવાનોા એણે નિશ્ચય કર્યો. આ કારણુથી પોપના 
પ્રતિનિધિનુ' લ્યૂથર વિરુદ્ધનું” શાસન પાછુ' ખેચી લેવામાં 
આવ્યુ અને પાપે કોઈ ખીજે માર્ગ લેવાનો સ'કલ્પ 
કર્યો, એણુ પોતાના એક વિશ્વાસુ માણુસ-મિલટિઝને આ 
ખાખતને ચોચ્ય નીવેડો આણુવાને માટે સર્જ સત્તા સાથે 
વિટેનખર્ગ' સોકલ્યેો, એ માણુસને પોષે કેટલાક કાગળે 
આપ્યા હતા તે સર્વમાં એણે લ્યૂથરને “સેતાનકા ખચ્ચા' 
તરીકે એળખાવ્યો હતે. એણે પોતે થાડાક મહિના ઉપર જ 
લ્યથરને પત્ર લખેલે। તેમાં “મેરા પ્યારા બચ્ચા' એમ લખેલું 
તે વાતની પાછળથી એને કદાચ વિસ્મૃતિ થઈ હરે ! 
મિલટિઝને જણાયુ" કે ધાર્યા કરતાં વાત ઘણી 
વધારે સોટી થઈ ગઈ હતી. એક 
સમાધાનની વાર્તા હઠીલા સાધુને ઠેકાણે લાવવાનુ' 
કામ એને નહેોતુ' કરવાતુ, પણુ 
એક જાગ્રતૂ થયેલી પ્રજનો સામનો એણે કરવાનો હતે! 
સેટ્ઝલ અને લ્યૂથર બન્નેને પ્રથમ ખાનગી રીતે મળવાની 
એની ધારણા હતી. એના આગમનણહેતુ 'પછી વ્યક્ત 
કરવાના એના મનસુખે! હતે, ટેટ્ઝલને તોઃ એનાથી 
મળાયુ” જ નહિ. ખીચારાને પોતાના મઠની બહાર નીકળતાં 
પણુ ખ્હીક લાગતી હતી! લ્યૃઘધરની સાથે એને ઘણુ 


૧૩૪ સાશ્નતિ 


સેળાપ થયા, એણે કામ એવી ઝુનેડથી લીધુ' કે પોપતું 
સાન જળવાય એવી સમાધાનની શરતો લ્યૂથરને પણુ 
કબૂલ કરવી પડી. “પોતાના ઉપર કૂરીથી હુમલો! ન થાય 
તો! એ ક્ષમાપત્રોની બાબતમાં કઈ પણુ હવે લખવુ' નહિ 
એટલે સુધી પણુ કખૂલ કરીને લ્યૂથર્‌ે સમાધાનવૃત્તિ 
દાખવી. પણુ પાદરીઓએ મિલટિઝને નેઈએ તેવો ટેકો 
આપ્યો નહિ એટલે એ સમાધાનની વાત પડી ભાંગી. 
“એક? નામને સાધુ જાહેર ચર્ચા કરીને લ્યૂથરને પરાસ્ત 
કરવાની નેમ રાખતો હતો. તેના ઉપર એ પાટરીઓનેો 
વધારે વિશ્વાસ બેઠો. 
એ “એક' સાથેનો! લ્યથરના મેળાપ ૧૫૧૯ ના જૂનમાં 
થયો. “એક? વાદવિવાદમાં કુશળ 
શાસ્્રાયના વાદવિત્રાદ હતેપ. તેનો હેતુ એવો હતે. કે 
લ્યથરને વાદવિવાદમાં ગૂંચવીને 
એના અભિપ્રાય નેંન હસ નામના અગાઉ (૧૩૭૩-૧૪૧૫) 
થઈ ગયેલા સુધારક પાદરી જેવા હતા એમ ઠોકી 
ખેસાડવુ', એટલે હુસના જેવી જ-કારાઝૃહનિવાસની અને 
અખઅિદાહુની શિક્ષા એને પણુ થઈ શકે. આ નેમમાં તે 
ફાવ્યો. મેળાપનું” સ્થળ લીપઝિક હતુ ત્યાંથી વિજયવત 
રીતે એ પાછે રચો, અને લ્યૂથર ત્યાંથી વિદ્ેનબર્ગ 
ગયો. તે વખતે ઘણુ ખિજ્ઞ જણાતો હતેઇ. પારા પ્રમાણે 
આ વખતે પણુ એણે ચર્ચાના હેવાલ પાતાના દેશબધુઓની 
જાણુ મઃટે પ્રકટ કર્ચ, તેનુ' પરિણામ એના ધાર્યા કરતાં 
પણુ વધારે સચોટ આવ્યુ. એના પોતાનો વિચાર એને 


લ્યૂથર ૧૩૫ 


વિરેષ રસ્ટ થયા અને લોકોની એને સહાનુભૂતિ મળી 
એની ગ્વાનિ ટૂ થઈ ગઈ લખાણ પર લખાણુ એના 
તરફ્થી પ્રકટ થવા માડયા, અને રોમની વિરુદ્ધના જર્મન 
અગવાનેો એ શ્રાગેવાન થઈ પડ્યો 
એ દગ્મ્યાન રોમમાં પોપે “એકઃ સાધુને ટ્યૂથર 
મામેનુ ખહિષ્કારનુ ફરમાન શ્રાપની 
પાપનું ફરમાન પોતાની તરક્તુ તૈયાર કરવાનુ 
ડામ મોપ્યુ લૂથર તો તેની 
ગડ જ જેઈ ગ્લો હતો યુનિવસિટીમા જાહેર અગર સૂફીને 
વિટેનખર્ગના વિદ્યાર્થીઓને એણે આમત્રણુથી ભેગા કર્યો, 
અને તેઓની સમક્ષ ઈ સ ૧૫૨૦ની ૧૦મી ડિમેમ્મરે 
પોપતુ આવેલુ ફરમાન એણે ખાળી નાખ્યુ * રમતો 
છેલે! વ%નિષાત આમ નિષ્કૂળ ગચેો!! જર્મનીના 
શહેનશાહુને અરજ કરવા સિવાય, પાથિવ સત્તાને -ાશ્રય 
શોધ્યા સિવાય ખીજુ કઈ પોપપથી થઈ શઝે એવુ રહ્યુ 
નહોતુ, એટલે એ ખાગતની અરજી એકદમ તૈયાર 
કરવામાં આવી 
એ વખતે જર્મનીમા ચાર્વ્સનો શહેનશાહ તરીકે 
અભિષેક તરતના જ થયો હતે! 
વમ્મતી સભા (પરન ઈ સ ૧૫૨૧ની 
જાન્યુઆરીમાં વર્સ્સ નગરમા 
જર્મન સભા મગી પોપે શહેનશાહની પામે ખે માણુસા 
શ આ બનાવ અતે એની પડીના લ્યયરતી તપાસના યાદગાર 
અનાવતુ વધારે વિમ્તૃત વિવેચન અ પછીના પ્રકરણુમા થશે. 


૧૩૨૬ સાટિન 


મોકલ્યા હતા તેમાંના એકતુ' નામ એલિચેન્ડર. સભાનો. 
કાર્યકમ મોટો હતે, પણુ જે એક વાત સર્વના મગજમાં 
ઘુમાયાં કરતી હતી તે લ્યૂથરની હતી. ચાર્લ્સ ને એલિયેન્ડરે 
સમજાવ્યા, પણુ એકદમ લ્યૂથર વિરુદ્ધ વગર તપાસે 
ફરમાન કાઢવાની એમની ઇચ્છા ન જણાઈ, એમણે 
સૅકસનીના રાજાને લખ્યું પણુ હતુ કે લ્યૂથરને જર્મન. 
સભા સમક્ષ તપાસને માટે તમે લઈ આવે. પછી ધીરે 
ધીરે એમને લાગવા માંડયુ' કે એ હાજર ન રહે તે! 
પણુ એને શિક્ષા ફરમાવવામદે કઈ વાંધા જેવુ' નથી. 
સભાનાં માણુસો વિસાસણુમાં પડ્યાં હતાં, તેમસુ આખરે 
કઈક નિર્ણય કીધો અને શહેનશાહને અરજ કર્‌ કે 
“અમારી મજૂરી વગર લ્યૂથર વિરુદ્ધનું' કોઈ રાજશાસન 
આપ કાઢી શકે નહિ; અને સુસાફરી દરમ્યાન એની. 
સહીસલામતી સાટે ગોઠવણુ કરીને એને વર્ચ્સમાં 
બોલાવવો અતે એની તપાસ ચલાવવી, પોપની સત્તા 
વિષેના પ્રશ્ન પણુ એ તપાસ અગે ઉકેલાવો જેઈએ.” 
રહેનશાહે લ્યૂશરને સહીસલામતીની ખાંહેધરી સાથે. 
બોલાવવાની હા પાડી, પણુ પાપની સત્તાનો પ્રશ્ન એની 
સાથે ગુંચવી ન દેવો એવે નિર્ણય પોતે આપ્યો, લ્યૂથરને 
આમ બોલાવવાતુ' એણે કખૂલ્યું' તો ખરૂઝુ પણુ પછી 
એને પસ્તાવા થયો હોય એમ જણાય છે, લ્યૂથરની 
હાજરીની જરૂર નથી એમ એને લાગ્યું, વગર તપાસે 
એને શિક્ષા ફ્રમાવાય તેને માટે એલ પ્રયત્ન કર્યે, 
લ્યૂથર વિરુદ્ધનું' એક શાસન ઘડાયુ' હતુ” ઉપસી ફેલ્ુઆરીએ) 


લ્યૂથર ૧૩૪ 


તે સભાએ મજુર ન કર્યું” થોડા દિવિસ રહીને ખીજુ 
શામન ઘડાયુ તેમા લ્યૂથગ્ના સુમ્તકો આળી નાખવાનું 
કૂગ્માન હતુ સભાએ. પાટા વાધો. ઉડાવ્યો. છેવટે, 
સહીસવામતીની ખાહેધરી મોકવ્યાને ચાર દિવસ થયા 
પછી ગહેનશાહે ખીજી વખતના શાસનમાં ટ્રેશ્ફાર કર્યા, 
લ્યૂથરના પુસ્તકે! જપ્ત કરવા (બળવા નહિ) એટવેદ 
સુધારો કયો, અને સભાને પૂછ્યા વગગ પોતાની સત્તાને 
આધારે એ શાસન એણે પ્રસિદ્ધ કર્યું -લ્યથર પોતાને નથાનકેથી 
નીકળી ચૂકયો ત્યાર પદી અ! શાસન એને ગલરાવવાને 
માટે એના માર્ગ ઉપર ઠૈગ ડેટ લગાડી દેવામાં આવ્યુ 
હતુ વર્મ્સની સભામા હા“૪ર રહેવાતુ એ માડી વાળે 
એટલા માટે ખીજી પણુ કઈ કઈ યુક્તિઓ ગ્ચવામા 
આવી હતી પણુ એને! સભામા હાજર નહેવાને પી 
અડગ હતે! અને કશાથી એ ગભરાયો નહિ ૧૬ સી 

એપ્રિલે એ વર્સ્સ્ગ નગરમાં પહોચ્યો લોકેના ટોળા એને 
પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા હતા ૧૪ મીએ સભા મસક્ષ એને 
હાજર «હેનાતુ હતુ, અને ચોક્ક્સ સવાલતા જવામ 
સિવાય એ કઈ પણુ વધારે બોવવા જય તો એને એમ. 
કરતો અટડાવવોા એ ખાખતની ચોકસી રાખવામાં આવી 
હતી અસ્નુક સુમ્તકોના સમ્બન્ધમા એને પૂછવુ કે “આ 
પુસ્તકો તમે લખ્યા છે કે નહિ?” એ પ્રશ્ષનો જવાબ. 
હકારમાં આવે તે! ખીન્ને પ્રશ્ન એ પૂછવો! ઝે “જે કઈ 
તસે લખ્ઝુ' છે તેને તમે વળગી રહેવા માગે છે કે તે. 
પાછુ ખેચી લે! છો??? આ પ્રમાણે સવાલો એને પૂછાયદ. 


૧૩૮ 'સાટિન 


પહેલા સવાલનો જવાબ એણે તરત જ હકારમાં ઓપ્યો, 
"પણુ ખીજ સવાલનો જવાખ આપવાને માટે તૈયારી 
કરવાનો એણે વખત માંગ્યો, લ્યૂથરને સાંભળવાની 
શહેશાહની ઇચ્છા નહોતી, પણુ સભાની તો ઘણી 
ઇચ્છા હતી, તેથી એની માંગણી સ્વીકારવામાં આવી. 
આવી રીતે એને ન બોલવા દેવાનું કાવન્ું' એણે નિષ્ફળ 
કરી નાંખ્યું, ૧૮ મીએ ખીજી વાર એ સશા સમક્ષ 
હાજર થચે, અને તે વખતે એણે જે ભાષણુ કર્યું” તેણ 
શ્રોતાજનોને સ્તબ્ધ કરી નાંખ્યા. છેવટે સભામાં સ્પેઈનિના 
કેટલાક સભ્યો હતા તેમણે એને ધમકી આપી, જર્મનેદ 
એની આસપાસ વીંટળાઈ વળ્યા અને એને સાચવીને 
ઘેર લઈ ગયા. ખીજે દિવસે (૧૯ મી એપ્રિલે) શહેનશાણે 
રાન્યમાંથી લ્યથરને ખરતરક કરવાની પોતાની અભિલાષા 
જણાવી અને પોતાના વિચારો દર્શાવનાર્‌ એક નિવેદન 
સભા સમક્ષ વાંચી સભળાવ્યુ, સભાએ વાંધો ઉઠાવ્યો, 
અને લ્યથર તથા સભાના કેટલાક ચૂ'ટાયલા સભ્યોની એક 
કૉનક્રન્સ મેળવવાની માંગણી કરી. કૉનક્રન્સો! મળી, પણુ 
તેનુ' કઈ ફ્ળ આવ્યું” નહિ. લ્યૂથરને વર્મ્સ છોડીને 
વિટેનખર્ગ” પાછા જવાને હુકમ મળ્યે. એને અપાયથ્રી 
સહીસલામતીની ખાંહેધરી ૧૬ મી એપ્રીલ ષછી એકવીસ 
દ્વિસ પહોંચતી હતી, પછી પાખંડી તરીકે એને 
પકડી શકાય, અતે એતો વધ પણુ કરી શાકાય. 
આ હુકમનો ખરડો ઘડીને તે ગ્રસિદ્ધ કરવાનુ' જ 
આકી રહુ" હતુ દિવસ પર દિવસ જવા લાગ્યા પણુ એ 


“્યૂથર ૧૩૯ 


હુકમ પ્રકટ થયેલો જોવામાં આવ્યો નહિ. એશચિન્તા 
વર્મ્સ્માં એવા સમાચાર ફેલાઈ વળ્યા કે લ્યથર ગુમ 
થઈ ગયો છે, અતે એ ડયાં છે તે કોઈ જાણુતુ' નથી. 
ફોઇ ખાણુમાં કટારથી ભૉંકાઈ ગચેકુ' એતુ' શખ પડયુ” 
છે એવી વાત ઊડી. આ સમાચાર જર્મનીમાં અને 
જર્મની ખહાર પણુ પ્રસરી ગયા, અને પાપનાં માણુસોએ 
એને મારી નાંખેલો એમ પારવામાં આવ્યુ. વર્મ્સમાં 
ક્ષોકોનો ગુસ્સે! ઉગ્ર બનતો જતો હતે!. હુલ્લડની તૈયારીઓ 
થઈ રહી હતી. લ્યૂથર સમ્બન્ધી ખરી વાત લાંબા વખત 
સુધી લેક્થી અજાણી રહી. ખરી વાત એ હતી કે લ્યૂથર 
સાધેની કનક્રન્સે! નિષ્ક્ળા ગયા પછી સકસનીના રાજાએ 
પોતાના બે સચિવોને સૉંપ્યું' હતુ' કે લ્યથરને પોતાને 
"પણુ ક્યાં જવાનુ છે તેની ખગર પડવા 'હોધા વિના કોઈ 
સહીસલામત સ્થાનકે લઈ જવે!. ફ્રેડરિકને પોતાને ઘણાં 
અડવાડિયાં પછી જ ખબર પડી કે લ્યૂથર વૉર્ટબર્ગના 
પોતાના જ કિલ્લામાં સલામત છે. લ્યૂથર આમ ગુમ થયો 
તેથી લોકનાયક એ મટી ગચો. એમ ને નહોતુ. રોમની સામે 
હવે સુવ્યવસ્થિત પ્રજાકીય સામનો થવા માંચ્યો એટલુ જ 
એ ખનાવથી સૂચવાતુ' હતુ" 
સકસનીનેો. રાજ અને બીજા અગત્યના સભાસરો 
વર્સ્સ માંથી ગયા ત્યાર પછી જ- 
લ્યૂથરનો એકાન્તવાસ ડૅઠ મે માસની ૨૫ મી તારીખે 
લ્યૂથર વિરુદ્ધનો. હુકમ સભાના 
ચોાડાક સભ્યોની હાજરીમાં વાંચી સભળાવાચો, લ્યૂથર 


૧૪૦ સાટ્નિ લ્યૂથર 


તરક સહાનુભૂતિ રાખનારાએને પણુ એમાં ઉચ્છેદની 
ધમકી આપવામાં આવી હતી. આ હુંકમ બહુ કાળજીથી 
ઘડવામાં આવ્યા હતે, પણુ તે નિષ્ફળ હતો. ૧૫૨૧ના 
છેવટના ભાગમાં લ્યથરના વિચારો આખા જર્મનીમાં 
મૂંગે મૂંગો પ્રચાર પામતા ગયા. એમાં હુલ્લડનુ' જેખમ 
પણુ સાથે રહેતુ' જ હતુ, લ્ચૂથર વૉર્ટમર્ગના કિલ્લામાં 
એકાન્તવાસ સેવતો! હતો તે દરમ્યાન વિટેનબર્ગમાં જ 
મહાપરિવર્તનની શરૂઆત થઈ, લ્યુથરને પણુ ભય લાચ્યેઇ, 
અતે સકસનીના રાજાની પણુ એને સૂચના મળી એટલે 
એકાન્તવાસમાંથી ખડાર નીકળીને પોતાના નગરજનો 
આગળ એ હાજર થયે. એની હાજરી અતે એના 
ગ્રયત્તથી શાન્તિ સ્થપાઈ, અને સુધારાનો પ્રચાર વધારે 
શાન્ત સ્વરૂપ પકડતો ગયો. આ અને આની પછીનાં 
કેટલાંક વર્ષો દરમ્યાન લ્યૂથર એ*જ જર્મન પ્રજાને! ખરે 
આગેવાન હતે, અને ૧૫૨પમાં ખેડૂતોનો ખળવેો ન 
જાગ્યો હોત તે સર્વત્ર કમિક સુધારંશા થતી હેવાનાં 
ચિહ્ન જણાતાં હતાં. 


૧૫૧૪ના અકટોબર માસની છેલ્લી તારીખે ટેટ્ઝલને 

એણે પહેલું જહેર આડષ્ષ્ાન 

વહિદા આપ્યુ ત્યારથી જે વાંધાઓ 

અને વાદવિવાદ્દો શરૂ થયા તે 

ચાલુ જ રહ્યા, એ અગ્નિ વધારે વધારે ફેલાતો ગયે, 
એની જ્વાળાઓ વધારે વધારે ઉંચે ચઢતી ગઈ. આખરે 
એ અગ્નિએ હોલવાય નહિ એવુ પ્રચંડ સ્વરૂપ ધારણુ 
કર્યુ” એ અગ્નિ આખા જગત્‌ પર વીંટળાઈ વન્યે. 
લ્યૂથરના અતરની ઈચ્છા તો એટલી જ હતી કે આ 
અને એવા ખીન્ત કેટલાક અનર્થ દૂર કરાવવા. ધર્મના 
વિષયમાં કોઈ જૂદો પક્ષ ઊભે! કરવો કે પાપની સામે 
ખળવો ઉઠાવવો એવા વિચાર તો અત્યાર ઝુધી એના 
સનમાં આવ્યા જ નહોતા. તે વખતના પોષ લિચેને આ 
સઠની ફે એના વિચારો કે ઉપદેશની કંઈ પડી નહોતી. 
છતાં એના નામની જે ધાંધલ મચી રહી હવી, જે 
શોરબકોર થઈ રહ્યો હતો તે તો! એને અટકાવે જ હતો. 
ત્રણુ વર્ષના ગાળામાં જત જતના નરમ ઉપાચ્‌ર એણે 
અનમાવી નયા, પણુ તે નિષ્કૂળ ગયા. છેવટે આ સઘળી 
પંચાતના અન્ત વહ્દિ વડે લાવવાતુ' એણે યોગ્ય ધાર્છુ- 


૧૪૨ ર માત્નિ 


લ્યથરનાં લખાણુને જલ્લાદને હાથે ખાળી મૂકાવવાં અને 
લ્યથરના શરીરને ખાંધી જકડીને રામ લઈ આવવુ-એવા જ 
કોઈકે હેતુને માટે-એમ એણે નકકી કર્ઝું. આગલા સૈકામાં. 
જુસ' નામના પાદરીને, “જેરોમ' નામના પાદરીને * 
એવુ' જ કરીને એ લોકોએ વાતને છેડો આણ્યો હતો. 
ટૂંકી દલીલ-વહ્દિ. ખીચારો “હસ ! કૉન્સ્ટન્સની સભામાં 
જાતજાતનાં વચને! આપીને એને લઈ ગચેલા, સહીસલામતીની 
ખાંહેષરીઓ આપેલી. એ માણુસ સાચા દીલનોા હતે 
હુલ્લડખોરા નહાતે. લઈ જઈને તરત જ એ લેકેોએ 
શ્રણુ ઝટ પહોળી, છ પ્રુટ ઉચી, સાત પુટ લાંખી' 
પત્થરની કોટડીમાં એને નાંખ્યો. એનો જે સાચે અવાજ 
ત્તેને આ જગત પરથી સળગાવી મૂકયો, ભડભડતા વહ્દિ 
અને ધુમાડાના ગોથામાં એ અવાજને તેઓએ ગુંગળાવી 
નાંખ્ચો. એ કઈ સાર્‌ નહોતુ કયું” ! 
લ્યૂથરે પાપની સામે ચોાઘ્કસ ખડ જ ઉઠાવ્યું' તેને 
માટે હુ' તો એને ક્ષમા આપું 
કોપવહ્રિ છુ. એ ભલા માણુસે પોતાનું 
વહ્િનુ' ફેરમાન કાઢીને વર્તમાન 
જગતૂતેો જે ખહાદુરમાં ખહાદુર સાણુસ તેના હૃદયમાં 
ઉમદા અને ન્યાયયુક્ત ફકેપને વહ્દિ પ્રકટાવ્યો હતે. 
નસ્રમાં નમ્ર, શાન્તમાં શાન્ત, તેવા જ ખહાદુરમાં ખહાડુર. 
એવા આત્માતેદ ઉગ્ર કોપ હવે મરકટ્યો હતો. “આ મારા 


'આ ભે પાદરીએના ક ગ્રકરણને 
છેડે આપેલુ” ટિપ્પણુઃ ૪ ફ્રે જૃત્તાન્તને માટે જૂએ! પ્રકરણુ 


લ્યૂથર ૧૪૩ 


શખ્દો, સત્ય અને સૌસ્યતાથી ભરેલા, પૃથ્વી ઉપર 
પ્રભુનું સત્ય ફ્રેલાવવાના હેતુથી અને માનવ આત્માઓને 
ઉદ્ધાર કરવાના હેતુથી નિર્બળ માનવતાની અલ્પ શક્તિ 
મમાણે ઉચ્ચારાયલા મારા શખ્દો, તેનો તમે પૃથ્વી 
ઉપરના પ્રભુના પ્રતિનિધિ થઈને જલ્લાદ અને વહ્દિ વડે 
જવાખ આપો છો? એ શખ્દ્ો પ્રભુના સ'દેશ તમને 
પહોંચાડવાનેઃ પ્રયત્ન કરી રહ્યા તે બદલ મને અને મારા 
શખ્રોને ખાળો નાંખવાને તમે તૈયાર થાઓ છે? તમે 
મભુના પ્રતિનિધિ નથી, મને લાગે છે કે તમે પ્રભુના 
નહિ, પણુ કોઈ ખીનના ઉપાસક છે. હુ' તમારા એ 
ફૂરમાનને ચર્મપત્ર પર ચીતરાયલુ' જુઠાણુ' ગણુ' છુ) 
અને એને ખાળી નાંખુ* છુ. હવે તમને જે ઢીક લાગે 
તે તમે કરી શકે! છો. હુ' જે કર્‌ છુ તે આ છે,- 
૧૫૨૦ના ડિસેમ્મરતી ૧૦મી તારીખે, આ પ્રકરણુ શરૂ 
ચયુ તેને ત્રણુ વર્ષ થયાં પછી, લ્યૂથરે માણુસોની મોટી 
સેદની સમક્ષ વિટેનખર્ગના એલ્સ્ટર-દરવાનજ્ન આગળ 
પોપતુ' વહ્દિ-ફરમાન ખાળી નાંખવાનુ' ક્રોધી પગછુ' ભર્યું, 
વિટેનખર્શના લોકે જેઈ રહ્યા. તેઆએ પોકાર કર્ચ. , 
આખુ' જગત્‌ નેંઈ રહ્યું. પોષે આ પોકાર નહાતો ઊડવા 
રેવા જેઇતો ! પ્રજાઓની જાગૃતિનો એ પોકાર હતો. 
શાન્ત જર્મન દૃદય, વિવેડી, ઘણી વાતમાં સહુનશીલ,-એ 
દૃદયથી પણુ સહન ન થાય એટલે ભારે બાજે એના 
પર આવી પય્યો હતે. ઠાલા વિધિઓ, દ'ભીં પોપવેડા, 
અને બીડ જુહાણાં અતે ષટ તમારાએ એ ઘણુ વખત. 


“૪૪ સાઢ્નિ 


સુધી એક્ચકે રાનય કર્યું હતુ. પણુ આ સ્થળે આ 
"ઘડીએ એક માણુસ એવે। મળી આવ્યો કે જે સઘળી 
પ્રજાને હિંમતથી કહી રાકે કે “પ્રભુનું” નિ્મેકું' આ જગત્‌ 
તમાશાએ ઉપર નથી ટકી શકતુ, સત્ય ઉપર જ એને! 
આધાર છે. જીવન એ મહાન્‌ સત્ય છે, જુઠાણુ' નોં.” 
ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણું લ્યૂથરને તત્ત્વતઃ આપણે 
મૂતિના ભાંગનારા, મનુષ્યોને સત્ય 
સત્યાવલમ્બમન તરક પાછાં વાળનારા પયગસ્બર 
તરીકે જ ગણી શકીએ, સઘળા 
મોટા માણુસો અને ઉપદેશકો એ જ કર્તન્ય ખજાવે છે. 
હઝરત મડમ્મદ પયગસ્મરે કહ્યુઃ “આ તમારી મૂતિએ, 
એ તો લાકડુ' છે. એના ઉપર તમે મીણુ અને તેલ લગાડો 
છો. માખીઓ એના ઉપર ચૉંટી નાય છે. તમને કહુ' છ 
કે એ ઈશ્વર નથી. એ તે! કાછુ' લાકડુ છે.” લ્યૂથરે 
પાપને કહ્યુઃ “આ તમારી વસ્તુ, જેને તમે “ક્ષમાપત્ર” 
કડા છે, એ તો ચીંથરાંના કાગળનો કટકે છે, ઉપર સાહી 
સાથને. એ ખીજુ કંઈ નથ્રી. એ, અને એના જેવુ ખીજી' 
* “ઘણુ જે છે તે બીજુ કંઈ નથી.” પાપની ક્ષમા તો એક 
મભુજ આપી શકે. પોષમત્તા, પ્રભુના ઉપદેશેલા ધર્મનુ? 
આધ્યાત્મિક વિષયનું” વડાપણુ' એ શુ” ચીંથરાં અને 
ચામડાંના ખાથ્ડી દેખાવની વસ્તુ છે? એ તે! ગ'ભીર સત્ય 
“છે. પ્રભુના ધર્મ એ ખાલી તમાશો નથી. સ્વર્ગ અને 
“નરક એ ખાલી તમાશા નથી. એ સત્ય ઉપર મારો આધાર 
“છે. તમે મને ફરજ પાડો છો તો એ સંગીન સત્યન 


લ્યૂથર ી 4૪ ' 


અવલખન કરીને હુ' અહીં ટઢતાથી ઊભો રહ્યો 3. એ 
સત્યતા મારે આધાર હોવાથી ટુ% એક રક જર્મન સાધુ, 
તમારા સહુના કરતાં વધારે ખળવાન્‌ ૪%. હુ' એકલે! છુ; 
અસહાય છુ) પણુ પ્રભુના સત્યને મને આધાર છે. તમે 
તમારા સઝુકુટો ને ઝભ્ભાએ, ને ખજાનાઓ ને શસખ્નાસ્રે, 
આધ્યાત્મિક અને પાર્થિવ વેભવના વ%દ ડો છતા આપુરી 
જીઠાણાંના આશ્રય લઈને ઊભા છે, અને મારા જેટલા 
ખળવાનત્‌ નથી. " 
વર્મ્સની સભા, અને ૧૫૨૧ના એપ્રિલ માસની 
૧૪મી તારીખે લ્યૂથરતુ' એ 

વમ્સતી મભામાં સભામાં હાજર થવુ" એ અર્વાચીન 
લ્યૂધરની હાજરી યુરોાપી ઇતિહાસને મોટામાં મોટો 
ખનાવ ગણી શકાય, સસ્કૃતિનો 

આખો પદ્યાત્કાલીન ઇતિહાસ જેમાંથી ઉદ્ભવ્યો 
તે ખીજરૂપે એ ખનાવનુ' મહત્ત્વ કંઈ જેવુ તેવુ 
નથી. દીર્ધકાળના સ*રેશાએ, ઉત્તરપ્રયુત્તરા, 
વાટાઘાટો, ચર્ચાએ એ અધી પમાલતુ' છેવટતુ' પરિણામ 
આ આવ્યુ જુવાન શહૅનશાડુ પાંચમા ચાર્લ્સ અને 
જર્મનીના રાજાએ, પોપના પ્રતિનિધિએ, આધ્યાત્મિક 
અને પાર્થિવ સત્તાધારીએ સઘળા ત્યાં હાજર થયા હતા. 
લ્યૂથર ત્યાં હાજર થવાનો હતે અને પોતાનાં લખાણુ 
ચાછાં ખેચી લેવાને એ ખુશી છે કે નહિ તેનો પોતે 
જવાબ દેવાને હતેઇ. ડુનિયાનો ભપકો અતે સત્તા એક 
આજુ પર. બેઠાં છેઃ ખાણ ખેદદનારા ગરીબ હસ લ્યૂધરને। 


ધટ સાટિનિ 


છોકરો, એક રક માણુસ, માત્ર પ્રભુના સત્યને અવલ'બીને 
ઔજી ખાજુ પર ઊભો છે. મિત્રોએ હસની શી વલે 
થઈ હતી તેનુ' લ્યૂથરને સ્મરણુ કરાવ્યુ" હતુ. એજે 
સભામાં ન જવુ' એવી તેઓએ સલાહ આપી હતી, એ 
સલાહ એને માન્ય નહોતી. મિત્રોની મોટી મંડળી 
રસ્તામાં એને મળવા આવી હતી. તેએની ચેતવણીએ! 
એનાથી પણુ વધારે ગ'ભીર હતી. એનો જવાખ માત્ર 
આઢલેો હતેઃ “છાપરા ઉપર જેટલાં નળિયાં છે તેટલાં 
આસુરી સત્ત્વા વર્સ્સમાં ભલ્ષે ને હોય, હુ' ત્યાં જઈશ” 
ઔજે દિવસે સવારે સભાના સ્થાન તરફ એ ગયો તે 
વખતે ખારી આગળ અને છાપરાંએ ઉપર લોકેનાં 
ટોળેટોળાં એકઠાં થયાં હતાં. એમાંથી કેટલાક ગ'ભીરતાથી 
એને પોતાનાં ભાષણ પાછાં ન ખેચી લેવાનુ' કહૅતા 
હુત્ા. “જનતા સમક્ષ મારા જે ઈનકાર કરે છે [7૪ એ 
વચન તેએ ઉચ્ચારતા હતા. નગ્ન અરજ તરીકે, હૃદયના 
ઉંડા અભિલાષના વ્યપ્ત સ્વરૂપ તરીકેતુ' એ ઉચ્ચારણુ 
હતુ. ખરૂ જેતાં એ શુ" આપણી પણુ અરજ નહોતી ? 
આખા જગતૂની શુ' એ અરજ નહોતી ? આત્માના અધારા 
કારાઝૃ.ડમાં' પૂરાયલુ# શ્યામ ભૂતાવળસમા એ!ાથારની 
અસર હેડળ નિશ્ચેષ્ટ ખની ગયેકુ) પિતૃપ્ઠ ધારણુ કરનારા, 
વડપભુની સત્તા ભોગવનારા, સુકુટ ને ઝભાઓવાળા 
આઓછાયાઓથી અને એવાં અનેક માયાવી તત્ત્વાથી ઘરાયલુ' 
આપુ જગત્‌ લ્યૂથરની પાસે એમજ માંગી રહ્યુ હતુ 
કે “અમને છોડાવે. એ લમારોજ હાથમાં છે. અમને 


જ્યૂથર ર જક 
પ્તજશોા નહીં !” 
લ્યૂથર્‌ આપણુને ન જ તનયા. એતુ” ભાષણુ બે 
કલાક પહોંચ્યુ” વિનયવિવેકથી 
લ્ષરતું ભાપષુ ભરેલી, બુદ્ધિના ચમકારવાળી, 
સત્યતાના સંગીન ખળવાળી એની 
ન્વાણી હતી. જે વ્યાજબી અધિકારથી એની અધીનતા 
માંગી શકે તેને અધીન, એ ઉપરાંત કોઇને પણુ અધીન 
નહિ એવુ' એના વ્યક્તિત્વનું વર્ચસ્‌ હતુ “મારાં જે 
લખાણુ! છે તે અંશતઃ મારા પોતાનાં છે; અ'શતઃ તે 
પ્રભુના શખ્ટમાંથી-ખાઈબલમાંથી પ્રાપ્ત થયેલાં છે, જે 
સારાં પોતાનાં લખાણા છે તેમાં માનવ નિ્ખળતા પેઠી 
'હાય એવે સભવ છે. ફોઈ કમનસીખ સન્તેગામાં કોધતુ” 
નતત્ત એમાં ઘુસી ગયુ' હોય; કોઈ પ્રસંગે દૃષ્ટિદોષાને 
હલોધે એમાં અપૂર્ણ, અયથાર્થ, કે વિપરીત દર્શન થઈ 
ગયું હોય. માનવ જતની ઘણી અપૂર્ણુતાઓ, જે તદન 
-નાખુદ કરી શકાતી હોત તે! નિઃસ'શય મતે ઘણા આનન્દ 
થાત, તેની અસર એ લખાણુ ઉપર ઘણે ઠેકાણે થઈ હેય 
“એ સ ભવિત છે. પણુ સ*ગીન સત્ય ઉપર અને પ્રભુના 
શખ્ઠ ઉપર જે લખાશુનો આધાર છે તે તો મારાથી પાછાં 
ન ખે'ચી લેવાય. એ મારાથી પાછાં ખેચી લઈ શકાય જ 
જેવી રીતે?” છેવટે એણે કદ્યું: “શાસ્રનાં પ્રમાણુથી 
અથવા સાદી સીધી ન્યાયની દલૌલોથી મારાં એ લખાણોતતું 
તસે ખંડન ડરો, તે સિવાથ એ લબાસ હુ' પાછાં ખેચી 
“શું જે નહિ. અતકરયુની વિરેડ, એતરનતા' એવાજની 


૧૪૮ માનિ. 


સામે થઈને કઈ પણુ કરવુ' એ સલામતીને! માર્ગ, પણુ. * 
નથી, એ ડહાપણુભરેલુ' પણુ નથી. આ મારી સ્થિતિ 
છે. ખીજુ' કંઈ મારાથી થઈ શકે એમ નથી. પ્રભુ મતે 
સદદ કરા !”-આગળ જણાવ્યુ તે પ્રમાણું માનવતાતા 
અર્વાચીન ઈતિહાસની એ સૌથી તગત્યની ક્ષણુ હતી. 
જ્યુરિટિન ધર્મ, ઈંગ્લાંડ અને તેની પાર્લામેન્ટ, અમેરિકા, 
અને આ પાછલા સેકાઓની વિશાળ અને વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ : 
ફ્રાન્સનું રાજ્યપરિવર્તન, યુરોપ અને એની અત્યારની સર્વત્ર. 
ચાલી રહેલી પ્રવૃત્તિ : આ સર્વતુ' બીજ એ એક જ ક્ષણુમાં 
સમાયલુ' હતુ. એ ક્ષણે લ્યૂથરે કર્યું" તેના કરતાં કઈ 
જૂડુ' જ કર્યું' હોત તો એ સઘળે ઇતિહાસ ફ્રેરવાઈ 
જાત. સુરોપી દુનિયા એને પૂછી રહી હતી ફે “અસત્યના, 
અ'ધિયાર પાણીના જેવી ખદબોાના, જુગુપ્સાજતક 
હીણુપતભર્યા મૃત્યુના ઉંડા ને ઉડા ખાડામાં મારે 
ગખડવાનું છે, કે ગમે તેટલી વેદના વેટીને પણુ મારામાં 
ભરપયલું અસત્ય કાઢી કરીને મારે સાજા થવાતું અને. 
જીવવાતુ છે (? 


[નન હસ એ ખોહીમિયાતો વતની દતો. ધમના વિષયમાં 
સુધારક હતો. વિક્લિક્તા શિષ્ય દતે. ૪, સ. ૧૪૧૪માં 
કૌન્સ્ટન્સતી સભામાં હાજર રહેવાનુ* ફરમાન એને મળ્યુ” 
શરીસલામતી માટે શહેનશાહની પોતાતી બાંહેધરી સાથે એ 
કૌન્સ્ટન્સમાં પહે્યો. યાં કોઇ બહાનુ" કાઢીને એને કેદમાં 


નાંખ્યેદ તપાસ ચાલી તે દરમ્યાન વછીલની મદદ પણુ એને 
ર્ર લેવા દીધી. એ બચાવ %૩#ઃ ઊઠે: કાડડ” ૬% સકા જ. 


લ્યૂયર' ન ૧૪૯ 


કરી મૂકચે. એનુ' ભાષણુ કોઇએ સાંભળ્યુ* નદિ, એને અધવચથી 
“ભાષણુ ખધ કરવુ' પડયુ? “આવી સભામાં વધારે વિવેક, 
સૌજન્ય, અને શાન્તિની મે' આશા રાખી હતી” એટલુ* જ 
એશે કલુ. પછીના ઠરાવને દિવસે શહેનશાદનતી પોતાતી હાજરીતે 
લીધે કામ જરા દૈખાવ પૂરતુ" વધારે વ્યવસ્થિત ચાલ્યું* અન્તિમ 
નિણુંય સભાએ એવે કર્યો કે (૧) જે લખાણુ સભાને વાંધાભરેલાં' 
લાગ્યાં તે બદલ પોતાતી ભૂલ ઇસે નત્રતાથી સ્વીકારવી; 
(ર) એવો ઉપદેશ ફરીથી ન આપવાતી ગ્રતિસા લેવી; 
(૩) નહેર રીતે એ ઉપરેક્ષો એશે પાછા ખેંચી લેવા, એશે ના 
કહી, એટલે એને ગુન્હેગાર દરાવી બોહીમિયા જવા પણુ ન રેતાં 
રેઠાન્તનો દડ કરવો એવો મત (પોતે કતતે સહીસલામતીની 
બાંહેધરી આપી હોવા છતાં) ખુદ રાહેનશાહે પણુ આપ્યો. 
પછી ચાર અદંવાડિયાં સુધી હસના નિશ્રયને ડગાવવાતા ચાલુ 
ગ્રમત્તાો થમા, પણુ એ ડગમાં નડે. આખરે છટ્ટી જીલાસને 
દિવસે શડેનશાહ અને સભાના તમામ સભ્યોની દાજરીમાં 
એને શિક્ષા ફરમાવવામાં આવી. એશે ખે ત્રણુ વાર્‌ જવાબ 
આપવાના પ્રયતન કર્યા, પણુ કોઇએ એને સાંભળ્યો નહિ. છેવટે 
એશે મૂગી પ્રાથના કર્યા' કીધી. બધાં હાજર રહેલાં માણુસોએ 
એતા આત્માને સેતાનને હવાલે ક્યો. એસું હાથ જેડીને અને 
ઊંચી નજર કરીને પોતાતે! આત્મા ઇસ ખ્િસ્તને સોંપ્યો. પછી * 
એનુ શરીર જલ્લાદતે સ્વાધીન ફરી રવામાં આવ્યુ, અતે 
સભાએ જણેું કઈ બન્યુ* જ ન હોય તેમ એની પછીનો 
કાયયક્રમ હાથમાં લીધો ! એતે વધસ્ત'ભ સાથે બાંધવામાં આવ્યો, ' 
શિતા ખડકાવવામાં આવી. “હજી તારાં ઉપદેશવચને। તું' પાછાં 
“વધી લે છે / એવું એને પૂછવામાં આવ્યુ? એશ ઉત્તર 
આપ્યો કે જે પમપુસ્તક મે” (ભાષાન્તર રૂપે) લખ્યું છે, 


૧૫૦ સાત 


શીપ્ખવ્યુ" છે, અને ઉપદેસ્યુ" છે તેના સત્યમાં રલો રલ છુ“ 
અત્યારે આનન્દથી મોતને સ્વીકાર છુ'.” ચિતા સળગી, અતે 
તેના ધુમાડામાં એનો અવાન# રુ'ગળાઈ ગયે. એતી ભસ્મ પણુ 
લઈ લેવામાં આવી અને તે નદીમાં પધરાવવામાં આવી. એતો 
અવશેષ પણુ ભૂમિ પર ન રહેવો! જેઇએ એ વિચારથી એમ 
કરવામાં આવેલુ". એનાં પુસ્તકો તમામ બાળી મૂફવામાં આવેલાં 
એમાં તો કહેવાપણુ' જ શુ* હોય? મૃત્યુ વખતે એની ઉમ્મર 
જર વષષની હતી. ધ્મસુધારણાની ન્યોત વિક્લિકૂની ગ્રકટાવેલી, 
લ્થર સુધી પહાંચાડવામાં વચગાળામાં એતુ" પણુ મહત્તવું 
સ્થાન હતુ. એતી વીરતા, સત્યતા અને સ્વત-ત્રતા માઢટેતું 
એનુ સ્વાપણુ એને માટે અત્ય'ત માન ઉપજાવે એવાં છે 
(૧૩૭૩-૧૪૧૫). 


જેરોમ એ ઉસને મિત્ર હતો. ઉમ્મરમાં એ હસના કરતાં 
નાનો હતો. વકતૃત્વમાં એ હસનાયી ચઢી નય એવો હતો. 
એને જન્મ પ્રેગમાં થયો હતો. પ્રેગમાં, ઔક્સક્ડ માં, પેરિસમાં, 
હીડલબર્ગમાં, અને કોલોનમાં એ ભણ્યો હતે. રખડાઉ વત. 
એને પસ'દ હતું એમ જણાય છે. ઔડસક્ડમાં હતો ભારથી 
વિક્લિક્નો એ પૂજક બન્યો હતો, એ કારણુથી જ પેંરિસતી- 
યુનિવર્સિટીમાં એ ગયો! ત્યારે ત્યાંના ચૈન્સેલરની સાથે એને 
તકરાર થઈ હતી. પ્રેગમાં એના વિચારે લોકપ્રિય થઈ પશ 
હતા. વિક્લિકૂની છખી એના ઓરડામાં એ રાખતે! તેથી જૂતા 
સગ્રદાયના પાદરીએ એના પર બહુ ચીઢવાતા. એના વિડલધ. 
પ્રસેના પૂન્યભાવને લીધે અને એનાં વિક્લિક મતને અતુસરનારાં 
ભ્રાષરોને લીધે પ્રેગના આચ'બિશપ (ધર્માધિકારી) પણુ એના ઉપર 
ખૂબ ચીઠવાતા, પ્રેગથી એ આધ્ન ગયે. ત્યાં હ'ગેરીના રાજા 
સિજિસિમ'ડ (જેર હસતી. તપાસમાં ભાગ લીધેત્તો અતે ઇચતે- 


હ્યૂથર ૧૫ 
સહીસલામતીની જદી ખાંડેધરી આપેલી તે) રહેતા નહતા. 
ચ્રેગના આચનબિશપે એ રાજ ઉપર કાગળ લખ્યો તેમાં જેરામ 
ઊપર્‌ આરે।પ મૂકવામાં આવ્યા હતા. રાન્નસાથી નજેરોામને કેદ 
કરવામાં આવ્યો, પણુ એમ જણાય છે કે થોડી વારમાં એતે 
છૂટો કરવામાં આવ્યો હતે!. વિયેનામાં એ પહોંચ્યો ત્યાં આગળ 
ધર્માધિકારીએ આગળ તપાસને માટે એને ઊભા રહેવું પડયુ'. 
પાખડ મત ધરાવ્યાતો એના ઉપર આરે1પ હતો, તપાસ પૂરી 
ચાય ટયાં સુધી હ વિયેના છોડીશ નહિ એવી એણે પ્રતિજ્ઞા 
લીધી થતી. છતાં છાનોમાનો એ વિધેનામાંથી પોલ થઈ ગયો, 
અતે બચાવમાં એણે કહ્યુ' ક “મારી પાસે પ્રતિજ્ઞા તો બળજબરીથી 
લેવડાવવામાં આવી હતી.' પછી એતું પ્રેગમાં પાછું જવાનુ” થયુ”. 
ગ્રેગના આચબિશપની ઇચ્છા વિરુદ્દ યુનિવસિડીમાં એક સભા 
મળા, તેમાં એશે અને હસે ક્ષમાપત્રોના વેચાખ્ુના જ વિષયમાં 
વિરુ& ભાષણો કર્યાં. જેરામનું જુસ્સાદાર વકતૃત્વ વિદ્યાર્યોઓને 
હસના વકતૃત્વ કરતાં પણુ વધારે ગમી ગયુ વિદ્યાર્થીઓ એટલા 
ખુશ થઈ ગયા કે સરઘસ કાઢીને તેઓ જેર મતે તેતે સુકામે 
પહોંચાડી આવ્યા. પછી જેરામ પોલાંડ ગધા. કહે છે ક 
પોલાંડના રાજએ એને ખોલાવ્યા હતો, એની દરબારી રીતભાત 
અને એના વક્તૃત્વથી પોલાંડમાં પણુ એ ઘણે લોકપ્રિય થયે, 
પણુ પાદરીઓ તો હ'મેશની પેકે આ વખતે પણુ એની 
વિરુ&્ હતા. 

એ અરસામાં જેરામતે ખબર પડી કે એના મિત્ર હસતે 
કૅન્સ્ટ-સનતી સભા આગળ તપાસને માટે હાજર થવાનુ છે. 
જેરોમે હસને જવાની સલાહ આપી, અને “તને મદદ ફરવાતે 
હુ' પણુ આવી પહેંચુ" છું' એવું પણુ લખ્યું, ઇસે એને 
આવવાની ના કહી ઘતી, છતાં એ પણુ ૧૪૧૫ના એપ્રિલની 


૧૫૨ સાત્તિ 


જથી તારીખે ફન્સ્ટન્સ ગયે. કેએ એને બોરીમિયા નાસી 
જવાતી સલાઠું આપી એટલે એ તરત નાકે તો ખરો, પણુ 
રસ્તામાંથી # પકડાઇ ગયે, બૅડી પહેરાવીને એને કૉન્સ્ટત્સ 
લઇ આવ્યા, અને સભાના નિયુક્ત ન્યાયાધીશોની આગળ એતી 
તપાસ ચાલી. કારાજૃઠનિવાસ દરમ્યાન એની હિંમત ખૂટી ગઇ. 
છૂઢવાને માટે વિક્લિક્‌ અને હસના સિદ્ધાન્તાોનો અસ્વીકાર પણુ 
એણે ટખૂલ્યો. હસતે દેહાન્ત દડ થયે! ત્યાર પછી એક 
ઉમરાવને ૧૪૧૫ના એગસ્ટની ૧૨મી તારીખે લખેલા કાગળમાં 
એશે લખ્યુ* હતુ* ક “મરનારે (એટલે હસે) ધણી જૂઠી અતે 
તુકસાનકારક ખાબતો લખી હતી.” જેરોમે હસના અને વિક્લિદના 
સિદ્ધાન્તાતો અસ્વીકાર કયી તે બાબતનો કોઇને પૂરો વિશ્વાસ 
ખેકો નહિ. સભાની સામાન્ય સભા આગળ હાજર થવાની એશે 
માંગણી કરી. એ માંગણી કખૂલ રાખવામાં આવી. એ સભામાં 
અગાઉના બધા સિહ્ધાન્તા એશે પોતાના તરીકે ફરીથી પ્રતિપાદન કર્યા. 
એની તપાસ એક જ દિવસ ચાલી. પાખ'ડમતાતુયાયી તરીકે 
એને બાળી મૂકવાની શિક્ષા યઈ. ૧૪૧૬ના મે માસતી ૩૦મી 
તારીખે એ સિક્ષાતા અમલ થયો, દઢતાથી એણે મરણુ સ્વીકાયું.] 


લ્યૂથરની પાર્સિક સુધારણુઃ પછી મોટાં મોટાં યુદ્ધો, 

જાતનતતની તકરારો, અનેક પ્રકારના 

લ્યૂથરસુધારણા કુસ'ષનો ઉદય થયો, એ યુદ્ધો, 

એ તકરારા, એ કુસ'પ વર્તમાન 

કાળ સુધી ઊતરી આવ્યાં છે, અને હજી પણુ એને! અન્ત 

ઘણા ટ્ર હોય એમ જણાય છે. એના સમ્બન્ધમાં ઘણી 

ત્ાતો થાય છે, અનેક ગ્રેકારના આરેોપપ્રત્યારાપ મૂકાય 

છે, આવા સઘળા ખનાવેો। નથી બન્યા એવુ' ફહૈવાય એમ 

નથી, એ ખનાવા ખેદ ઉપજાવે એવા છે એ પણુ 

એટલુજ સત્ય છે. પણુ ખર્‌ં પૂછો તો! એ સઘળા 

અનાવોાની સાથે લ્યૂથરને કે એની ધાર્મિક સુધારણાને 

શી લેવાદેવા છે? એ સઘળા ખનાવોની જવાખદારી 

સુધારણા ઉપર રાળવી એ દલીલ તે જરા વિચિત્ર 
“જણાય છે, 

હુકર્યુલિસે ઔગિયસ રાજાના તખેલાઓક સાક્‌ 

કરવાને સાટે પાવતકારી સસ્તાને 

સુધારણાનાં પરિણામ એ તબેલાએમાં વાળી ત્યારે 

અચીત આસપાસ ખધે ખૂબ જં 

ગડબડ થઈ હરે, બને ઘણુ ઘણુ' અસ્તવ્યસ્ત થયું હરે; 


ર 


૧૫૪ માટિત 


પણુ મારા મત પ્રમાણે એમાં હડર્ઝુલિસનો વાંક નહેતેદ 
એમાં વાંક તો કોઈ ખીનાનો જ હતો ! સુધારણા આવે 
ત્યારે એને રચે તેવાં પરિણામ પણુ એ સાથે સાથે લેતી આવે, 
પણુ સુધારણા આવ્યા વગર તે! રહો શકે જ નહિ. સઘળા 
પાપ અને પાપના હિમાયતીઓ, જે વાંધા કાઢતા હોય, 
ખેદ દર્શાવતા હોય, કે આરોપ મૂકતા હોય, તેને જગતૂનો 
જવાબ એક જ છે, અને તે એ કે “હ મેશને માટે તમારી 
ષપોપસત્તા હવે અસ ખની છે. ભૂતકાળમાં ગમે 
તેટલી સારી એ હરે, વર્ત્માન કાળમાં ગમે તેટલી 
સારી તમે એને કહેતા હરો, પણુ અમે એતે હવે 
માની શકતા નથી, પ્રભુ તરફથી માર્ગદર્શનને માટે મળેલો, 
અમારા આત્માનો જે «યાતિ છે તે અમને “એ પોપસત્તા 
ન માની શકાય એવી છે' એમ જ ખતાવે છે, અમે એને 
નહિ માનીએ; અમે એને માનવાના પ્રયત્ન પણુ નહિ 
કરીએ. એવે! પ્રયત્ન કરવાની અમારામાં હિંમત નથી. એ 
વસ્તુ અસત્ય છે. એને સય તરીકે માનવાનો દલ 
કરવાની અમે હિંમત કરીએ તો સકળ સત્યના પ્રકાશક 
પરમાત્માના અમે દ્રોહી ઠરીએ. એ ટ્ર હો! ખીજુ' ગમે 
_તેએની જગાએ આવેઃ એની સાથે અમારે હવે વહેવાર 
#એ તખેલાએમાં ૩૦૦૦ બળદ હતા, ૩૦ વર્ષ સુધી એ 
તનેલાઓ સાફ કરવામાં નહોતા આવ્યા. હકર્યુંલિસે એ 
તખેલાઓમાં નદીનાં જળ વહેવડાવ્યાં. તબેલો સાક્‌ યયે!- 


સધારાતુ' કાર્ય આદરતાં પણુ એવા ધણા કચરાને સાફ કરી 
નાંખવા પડે છે. 


લ્યૂથર વષષ 


હોઈ શકે નહિ!” લ્યૂથર અને એને પ્રૉટેસ્ટટ સ'્રટાય- 
એ આ લડાઈઓ માટે જવાબદાર નથી; જે ખાલી 
તમાશાઓએ એને વાંધો ઉડાવવાની ફરજ પાડી તે જ એને 
માહે જવાખદાર છે. પ્રભુના ઘડેલા માણુસને જે કરવાનો 
હુક છે, એટલું જ નહિ પણુ એવા માણુસની જે કરવાની 
રજ છે તે જ લ્યૂથરે તો! ફીધુ'. અસત્ય એની સામે આવીને 
ઊશુ' રહ્યું અને એને પૂછવા લાગ્યુ' કે “તસે મને સ્વીફારો 
છો? ત્યારે એણે હિંમતથી જવાખ ભ્ાપ્યો કે “ના! હુ' 
તને ૨વીકારી શકુ નહિ ! ગમે તેટલા ભોગે-ભેશના જશ 
પણુ હિસાખ કર્યા વિના, એ કાર્ય એણે કરવા ચેગ્ય જ 
હછુ. સ'પ, આધ્યાત્મિક તેસ જ પાથિવ સુવ્યવસ્થા, 
પાપસત્તા કે રાજસત્તામાં અગાઉ કદી પણુ હતુ તેના 
કરતાં વધારે ઉચુ' સત્ય ખચીત જગત્‌ પર આવવાનુ છે; 
ખચીત જ એવુ સત્ય આવશે. પણુ ખરી વસ્તુસ્થિતિના. 
મજખૂત આધાર વડે જ, જ્યારે તે આવી શકશે ત્યાર 
આવશે, અથવા આવશે ત્યારે ઊભુ' રહી શકશે; અસત્ય 
અને ખાલી દેખાવ સાત્રને આધારે નહિ આવે. જે સ'પ૫ 
અસત્યનુ' અવલખન કરીને, જૂઠું બોલવાનું કે આચરવાતુ' 
આપણુને કૂરમાવી રહ્યો છે તે સઃપની સાથે આપણે ફોઈ 
જાતનો વહેવાર રખી શકીશુ' નહિ. શાન્તિ ? પશુઓની 
તન્દ્રામાં શાન્તિ છે, મૃત્યુની કબરમાં પણુ શાન્તિ છે, 
ચેતનથી ભરેલી શાન્તિ મેળવવાની આપલે તમન્ના રાખીએ 
છીએ; અચેતનતાની, જડતાની, મૃત્યુની શાન્તિ આપલે 
નર્થી ઇચ્છતા 1 


પ૬ માટિતિ 


છતાં પણુ, નવાનાં અપરિડાર્ય કલ્યાણુકારક તત્ત્વોનું 

મૂલ્ય પૂરેપૂર્‌' આંકવા છતાં, જૂનાને 

ગોટેસ્ટટ સ'પ્રદાય અન્યાય આપણે કરીશુ નહિ. 
જૂતુ' અત્યારે સાચુ” ન હોય તે! પણુ 

એક વખતે તે સાચુ હતુ ડૅન્ટીના સમયમાં એ જૂનાને સત્ય 
“તરીકે સત્કાર પામવાને માટે જતને છેતરનારા કે અન્યતે 
છેતરનારા કોઈ વાફૂછલનો આશ્રય લેવા પડતો નહોતો. તે 
વખતે એ જૂનુ સાર્‌” હતુ રે | એના અતતસ્તત્ત્વમાં તો કદી 
પણુ વિનાશ ન પામે એવુ સારાપણુ' જ છે. “પાપની સત્તા 
નહિ જેઈએ? એવો પોકાર તો આ સાંપ્રત કાળમાં પણુ 
'મૂર્ખાઈભર્યો છે. પોપસત્તા પાછી વધવા પર છે, એ 
સંપ્રદાયનાં નવાં નવાં દેવળો બધાય છે એવા એવા 
'વિચાર તદ્ન અર્થ વગરના જ ગણી શકાય. ઘણું વિચિત્ર ઃ 
પાપને વડા તરીકે સ્વીકારનારા સ'પ્રદાયનાં થોડાંક રેવળોાની 
ગણુત્રી કરવી, જ્રાટેસ્ટટ સ'પ્રદાયના થોડાક વાદવિવાદ 
“સાંભળવા, પોતાને પ્રૉટેસ્ટટ કહેવડાવતો ઊ'ધ આણી દૈ 
એવે! ખાલી ગણુગણાટ સાંભળવો, અને એકદમ કહેવુ 
કે “જુઓ, પ્રૌટેસ્ટટ સ'પ્રદાય નાશ પામ્યો છે ! પાપનો 
સગ્રદાય એનાથી વધારે જીવતે! છે, એની પછી પણુ 
“જીવતો રહેશે? આ કેવુ' વિચિત્ર |! પોતાને ગ્ટેસ્ટટ 
કહેવડાવનારા ઘણાએ ખાલી ગણુગણુાટઢો શમી ગયા. એ 
સરી પરવાર્યા, પણુ સટેસ્ટટટ સ'પ્રદાય મરી પરવાર્યો તે! 
સે હજી સુધી નથી સ્‍શ્યો ! આપથે નેઈફ્ુ' તો જણાયે 
કે એ ગ્રાટેસ્ટટ સ'પ્રદાયે જ વર્તમાન કાળમાં ગેય, 


લ્યૂથર ૧૫છ 


નેપોલિયન, જર્મન સાહિત્ય, ફ્રાન્સનુ" પરિવર્તન એ 
સર્જ ઉત્પન્ન કર્યું” છે, એ સઘળાં ચેતનનાં ચિટ્વો કઈ 
ઉપેક્ષા કરવા ચોગ્ય તો ભાગ્યે જ કહેવાય ! ૨ ! પ્રૌટેસ્ટ'ટ 
સ'પ્રદાય સિવાય સચેત જ અત્યારે ખીજ શુ' છે ? ખીજ” 
સઘળાંમાં જે ચેતન અત્યારે જણાય છે તે વીજળીના. 
ખળથી જ અણુપયછુ હોય તેવુ' છે-સુખકર અને સ્થિર 
મ્રકારતુ' એ ચેતન નથી! 
પાપનો સ'પ્રદાય નવાં દેવળો ખાંધી શકે છે. ફાવે 
તેટલાં દેવળો એ ભલે ખાંધે! 
ભૂતકાળના સત્યની અમરતા પોપ સ'પ્રદાય એથી કઈ પાછે 
આવી શકરે નહિ. ઈસુ ખ્રિસ્તના 
પહેલાંના અનેકરદેવતાવાદનો સ'પ્રદાય ને પાછે આવી 
શકે તોજ આ પોપ સ'પ્રદાય પાછો આવી શકે. અનેક- 
રવતાવાદ પણુ કેટલાક દેશોમાં હજી નભી રહેલો! જેવામાં 
આવે છે, છતાં એ સ'પ્રદાયના સુનરુજ્જીવનનો સભવ 
નથી, તે જ પ્રમાણ પોપ સંપ્રદાયના સુનરુત્થાનની પણુ 
શક્યતા નથી. દરિયામાં ભરતી પછી એટ આવે છે તેના 
જેવુ* આ વસ્તુઓમાં ખને છે. આપલે દરિયાનાં સોજા 
જોઈએ તે! તે કિનારા ઉપર આવતાં ને જતાં આપણુને 
જણાય. કેટલીક મિનિટો સુધી આપુ કહી ન શકીએ 
કે અત્યારે ઓટ છે. અડપા કલાકમાં તમને જ્ણાય કે 
દરિયાનાં પાણી ઢયાં છે. તેજ પ્રમાથ્ુ અડધા સૈકામાં 
આપણુને સમજાય કે પાપનો સંપ્રદાય ડયાં છે. અરે, 
ઔશચારી, ઘરડી પોપસત્તાતા. પુતરયાન સિવાય યુરોપને 


“૫૮ માત્વિ 
“અત્યાર ખીજી કોઈ દૃહેશત જ ન હોત તે કેવું સારું 
"થાત! એવુ સુનરુત્થાન તો અનેકદેવતાવાદના સુનરુત્યાન 
“જેટલુ' જ અસ'ભવિત છે.-અને દરિયાનાં પાણી આમ 
જઆવ કરે તેવુ” જ આ વસ્તુઓના સસ્મન્ધમાં પણુ ખને 
એમાંએ ઘણુ અર્થ છે. અનેકદેવતાવાદની પેઠે ખીચારી 
ઘરડી પોપસત્તા હજી પણુ કેટલાક વખત સુધી તદ્ત 
વિનષ્ટ તો નહિજ થાય, અને ન થવી જેઈએ. જૂતાતા 
અ'તરમાં જે કંઈ શુભ તત્ત્વ હોય તે નવાતા જ0૧4- 
વ્યવહારમાં ન્યાં સુધી પૂરેપૂર્‌ ઊતર્યું” અને એકરસ થયું 
ન હોય ત્યાં સુધી જૂતુ' કટી વિનાશ પામતું નથી. 
રામની રીતિ વડે ન્યાં સુધી કોઈ પણુ શુભ કૃત્ય કેરી 
શકાતુ હશે, અથવા સર્વનો જેમાં સમાવેશ થાય એવે 
પ્રકારે બાલીએ તે ન્ત્યાં સુધી એના વડે ધાસક 
'જીવન ગાળવાનુ' શક્ય હરે ત્યાં સુધી, અને લાં 
સુષી જ, આ કે તે કોઇ ને કોઈ માનવ આત્મા એને 
અંગીકાર કરશે, અને એની હયાતીની ચેતનવન્તી સાથી 
“આપતો રડશે. એટલા વખત સુધી આપણે, જે એતો 
“અસ્વીકાર કરીએ છીએ, તેની દૃષ્ટિ આગળ પણુ આપણી 
અનિચ્છા છતાં એ દૃશ્યમાન રહેશે. આપણુ પણુ આપણુ 
જીવનવ્યવહારમાં એની અદર રહેલા તથ્યાંશનો પૂરેપૂરા 
સ્વીકાર કરીશું' ત્યાર પછી જ એને! અન્ત આવશે. એવી 
[સ્થિતિ આવ્યા પછી ફોઈ પણુ માણુસનો મોહ એમાં 
જહેશે નહિ. ત્યાર પહેલાં રહેશે. એ વસ્તુ અત્યારે તકી 
રહી છે તે પણુ અસુક હેતુની સિદ્ધિને સછે: ન્યાં સુધી 


લ્ચૂથર્‌ ૧૫૯- 


એનાથી ટકી શકાય ત્યાં સુધી જ એ ટકી રહેશે ! 
લ્યૂથરની સુધારણાને પરિણામે આ સધળી લડાઈઓ 
થઇ અને રક્તપાત થયો તેના 
લ્યૂષરતી મહત્તા સમ્બન્ધમાં એક વાત ખાસ લક્ષ 
સજે છે, અને તે એ કે ન્યાં સુધી 
એ જીવતે. રહ ત્યાં સુધી એમાંની કોઈ પણુ લડાઈ 
શરૃ પણુ નહોતી થઈ. «ત્યાં સુધી એ ત્યાં હતો ત્યાં સુધી 
વાઠવિવાદને લડાઈનુ' સ્વરૂપ દી મળ્યુ જ નહોતું આ વાત 
દરેક અર્થમાં એતુ' જે મહત્ત્વ હતુ તે જ સાખીત કરી રહી 
છે. ફોઈ માણુસે કેઈ પણુ પ્રકારનો મહાન્‌ સક્ષોભ 
ઉપજાવ્યો હોય ત્યાર પછી તે જાતે તેમાં વિનાશ ન પામે, 
«એ મહાપ્રલાયમાં તે ન્તતે ઘસડાઈ ન ન્તય એવુ” કેટલી 
ચોડી વખત આપણા નેેવામાં આવે છે ! કાન્તિકારોનો 
સાધારણુ જીવનતકમ એજ દાખવે છે કે તેઓની 
ઉપજાવેલી ફાન્તિના ધસારાર્માં આખરે તેઓ પણુ ખે'ચાઈ જ 
જાય છે. લ્યૂથરે જે મોટામાં મોટી કાન્તિ ઉપજાવી તેનો 
સ્વામી તરીકે ઠેઠ જીવનના અન્ત સુધી એ ટકી રજ્ઞો. 
સઘળા શ્રીટેસ્ટરો-તેએની પદવી ગમે તે હેય, તેઓનુ 
કાર્યક્ષેત્ર ગમે તે હોય, પણુ એના તરક્ની દોરવણીને માટે 
તેઓ જેઈ રહેતા હતા. મોખરે ઊભા રહીને સંપૂર્ણ 
શાન્ત રહ્યા છતાં એલે મક્કમપણુ।થી પોતાનુ” નેતૃત્વ 
નળત્યુ' અને ચોગ્ય દોરવણી સફળતાથી એણુ આપી. 
રાજવીના જેવો ખુદ્ધિપ્રભાવ જેનામાં રેય તેજ એવુ” 
સેતૃત્ત સાચવી શકે. વસ્તુનું ભાસું વૈત્તત કર્યા રહ્યું છે તે 


૧૨૦ માટિતિ 


દરેક પ્રસગે સમજવા જેટલી અને એ તત્ત્વ ઉપરજ 
ખળવાન્‌ સાચા માણુસ તરીકે પોતાની «તને હિંમતથી 
સ્થાપવા જેટલી એનામાં શકિત હોવી જેઈએ. તે! જ ખીજા 
સાચા માણુસો એના નિશ્ચિત સ્થાનક આગળ એની 
આસપાસ વીંટળાઈ વળે. જે આ શક્તિ એનામાં ન હોય 
તતો માણુસોના નેતા તરીકે એ લાંખા વખત સુધી ટકી 
રહે નહિ. લ્યૂથરની નિર્મળ ઉંડી વિચારશક્તિ, એના 
નિશ્ચયતુ' ખળ, એતુ' સઘળા પ્રકારતુ' બળ, એના શાનું 
ખળ, ખીજા અનેક ગુણની સાથે એનુ સહિષ્ણુતા અને 
સચમતુ' ખળ આવા પ્રસંગોમાં આપણુ' ખાસ લક્ષ ખેચે છે. 
એની ગુભુસમૃદ્ધિમાં સહિષ્યુતા આપણુ ગણાવી. 

ઘણી જ સાચા પ્રકારની સહિષ્ણુતા! 

સહિષ્સુતા અને સયમ કઈ વાત સુદ્દાની છે અને કંઈ 

વાત સુદ્દા વગરની છે તેને! લેદ 

એ પરખે છે. જે સુદ્દા વગરની હોય તે તેને જ્યાં કરાવે. 
ત્યાં અને જેમ જવુ" હોય તેમ સુખેથી જાય | એને 
તેની પરવા નથી. એની આગળ એક વખતે કૂર્થિદ 
આવી કે “આપણા સુધરેલા સ'પ્રદાયનો અસુક ઉપરેડાક 
એમ કહે છે કે પાદરીનો ઝભ્ભો પહેર્યા વિના હુ' ઉપદેશ 
નહિ કરૂ? લ્યૂથરે જ્વાખ'આપ્યો કે “સાર્‌. ઝભ્લે। પહેર્યાથી 
એને શુ નુકસાન થવાનુ છે ? ઉપદેશ આપતી વખતે એને 
અશ્ભો પહેરવા રે] ! એ પહેર્યાથી કઈ લાભ યતો હોય એવુ” 
એને લાગતુ' હોય તે! ભલેને એ ત્રણુ ઝભ્સાએ। પહેરે” 
,એક પાદરીએ ઉચ્છૂખળ બનીને મૂતિએ ભાંગવાની જ 


લ્યૂથર ૧૬૧ 


પ્રવૃત્તિ આદરી; નામકરણુની સાધે જળસ'સ્કાર ન થતાં 
તે સુખ્ત ઉમ્મરે થવેદ સ્‍ેઈએ એવા વિચારવાળાનો એક 
નવો સપ્રદાય ઊભો! ચચે; ઈ. સ. ૧૫રપમાં ખેડૂતોએ. 
જર્મનીમાં બળવો ઉઠાવ્યો;-આ સઘળા પ્રસંગોએ એણે 
પોતાનુ' ઉમદા ખળ દાખવ્યું હતુ. વાતપ્રકોપને લીપે 
આવતુ, વ્યાધિથી ઉત્પન્ન થતુ, આવેશના પરિણામ 
સ્વરૂપનું એ ખળ નહોતુ એ બળ લતદુરસ્તીતુ' હતુ. 
એમાં સગીનપણું હતુ, એમાં સ્થાયીપણુ' હતુ. સચોટ 
તીક્ષ્ણુ દૃષ્ટિથી કઈ વસ્તુ કેવા પ્રકારની છે તે એ 
તરત જ સમજી જાય છે, બળવાન્‌ ન્યાયી સુરુષ તરીકે 
ડહાપણુનો માર્ગ કયો છે તે એ દાખવે છે, અને સઘળા, 
સાણુસો! એણ દાખવેલા માર્ગને અનુસરે છે. 


લ્યૂથરનાં લખાણ પણુ એ જ ગુનાની સાક્ષી પૂરી 

રહ્યાં છે. એની વિચારણાએ] પ્રકટ 

લ્યૂયરતી વાણી કરવા માટે એલુ જે ભાષા વાપ- 
રેલી તે હવે આપણુ વપરારસાંથી 

ટળી ગઈ છે; છતાં પણુ એ લખાણેુ! કોઈ વાંચે તો તેને 
એમાં અજબ આકર્ષણુ જણાયા વગર રહે નહિ. વ્યાકરણુની 
દૃષ્ટિએ તે! એ લખાણુ। હજી પણુ વાંચી શકાય એવાં છે. 
સાહિત્યના ઈતિહાસમાં લ્યૂથરની મહત્તા ઘણી છે. એની 
ભાષા એના સમયમાં લખાણુ માત્રની ભાયા તરીકે પ્રચલિત 
થઈ ગઈ. એનાં એ ૨૪ સુસ્તકે બઢુ કાળજીથી લખાયલાં 
ભાગ્યે જ કહી શકાય. એ ઉતાવળથી લખાયાં છે. સાહિત્ય- 


૧૬૨, માદ્દિતિ 


લેખનના કરતાં ઘણા જ જૂદા ઉદેશથી તે લખાયાં છે. છતાં 
એ સુસ્તફોમાં જે સંગીન, સાચી, ઉદાત્ત 'ખુદ્ધિશક્તિ” તની; 
છાપ પડી છે તે ખીજ થોડાં સુસ્તકોમાં રીઠામાં આવશે. 
રાળ કે દભ વગરની સચ્ચાઈ, સાદાઈ, સરળતા, આડમર્‌ 
વગરનો સગીન' અર્થ અને જુસ્સો-એ એનાં લક્ષણુ, છે. 
એનામાંથી જાણુ પ્રકાશનો ઝખકાર થતો હોય એકું 
આપણુતે જણાય છે. એના રૂઢ ગ્રચોગો! એવા પ્રહાર કરે 
છે કે તેનાથી વસ્તુને લેદીને તેના અતસ્તત્ત્ત સુધી એ. 
પહોંચી શકે છે. વિનોદ પણુ ખરા! કોમળ” ભાવે, 
અમીરાઈ, ઉડાણુ-આ માણુસ, કવિ; પણુ થઈ શકત્‌ ! વીર. 
કાવ્ય એને જીવનમાં ઉતારવાનુહતું, કવિતાની લીઠીઓમાં 
નંહિ. હુ' એને મેષ્દો વિચારક ' આ ન છુ ખરેખર! 
એના હૃદયની વિશાળતા મ મહત્તાજ 
સૂચવે છે. 


લ્યૂથરના, શખ્દો વિષે એક વિદ્રાન્‌ કહે છેઃ “એના 

ર શખ્ટો અડધા યુદ્ધ જેવા છે? 
લયુયરની શરવીરતા એ શખ્રો માટે, આ સરખામણી, 
ચોગ્ય જ છે. લ્યૂથરની પ્રકૃતિનો 

સુખ્ય ગુણુ જ એ હતો કે, લડવાની અન્તે જીતવાની 
એનામાં શક્તિ હતી. માનબૃતાના શૌર્યનો, એ ઉન્જ્વળ 
નમૂત્તે હતો. જર્મન મઃ્ત શૌર્યસ'પન્ન હાય, છે, છતાં એ 
પ્રજામાં પણુ એના કરતાં વધારે. સૂરવીર, જેને આપણે વધારે 
અહાટુર કહીએ એવે માનવી ઇતિટાસને પાતે નોંધાયો નથી. 


શ્્યૂથર ૧૬૩ 


“વર્મ્સની સભા, જેની આગળ એની તપાસ થઈ, ત્યાં 
એકડા થચેલા સેતાને પ્રત્યેની એની ઉપેક્ષાવૃત્તિ હાલના 
સમયમાં કોઈ મારે તેવી ખાલી ડકાંશ નહોતી, લ્યૂથરની! 
(ઉડી માન્યતા એવી હતી કે પૃથ્વીની નીચે રહેનારાં 
આસુરી સત્ત્વા ખરેખરાં વસે છે અને માનવીઓને! 
નિરંતર હેરાન કરે છે. એનાં લખાશુ।માં ઘણુ ઠેકાણે 
આ વિચાર એણે પ્રકટ કર્યો છે, અને કેટલાકને તો 
એમાં અતિ તુચ્છ ઉપડાસનોા વિષય પણુ સળી આવ્યો 
છે. વર્મ્સની સભામાંથી અલેપપ થઈને વાર્ટબર્ગના જે 
કિલ્લામાં એ છૂપાઈ રહ્યો હતો ત્યાંના એક ખડડમાં, 
જ્યાં બેસીને બાઈબલનુ ભાષાન્તર એ કરતે! હતો તે 
સ્થળે ભીંત ઉપર એક કાળે! ડાઘા હજી પણુ ન્ેવામાં 
આવે છે. એ ડાઘા તે એલુ અતુભવેલાં અનેક 
આતન્તર યુદ્ધોનું' એક વિચિત્ર સ્મારક છે. લ્યૂથર ત્યાં બેસીને) 
પર્મસુસ્તકમાંની એક પવિત્ર પ્રાર્થનાનુ' ભાષાન્તર કરતે 
હૂતેદ દીર્ઘકાળના શ્રમથી, મદવાડથી, ઉપવાસથી એતો 
રહ ઘણુ! જર્જગ્તિ થઈ ગયો હતે, એ વખતે કોઈ; 
ભયાનક અવણર્ય આકૃતિ એતાં ચક્ષુ સમીપ ખડી થઈ. 
એ કોઈ આસુરી સત્ત્વ છે અને પાતે જે પવિત્ર કાર્ષ 
કરી રહ્યો છે તેમાં અ'તરાય નાંખવાને તે આવજ્યું છે 
એવુ એને લાગ્યુ. ત્યૂથરે ઝબકીને એના તરક નેયુક 
અને એના તરક અનાદર દાખવ્યો. એ અકૃત્તિ ઉપર. 
જ્રાતાનો શાહીનો ખડિચો ઉચક્ટીને એણે ફેક્યો, અને 
એ આકૃતિ અદશ્ય થઈ ગઈ એ ડાયો હજી પણુ ત્યાં 


૧્ટ્૪ માટિત 


મો।જુઠ છે. કેટલીએ વસ્તુઓનું કુતૂડલ જગવે એવુ 
સ્મારક એ ડાઘે। થઈ પચ્યો છે. વિત્તાનની દૃષ્ટિએ આવુ 
દૃશ્ય જણાય તેથી શુ' સમજવુ' એ વિષે આ જમાનામાં 
દાક્તરી વિધાનો સહેજસાજ પણુ પરિચય જેણુ મેળવ્યો 
હોય તે આપણુને ખુલાસો! આપી શકશે; પણુ આપણી 
દૃષ્ટિએ જે સુદ્દાની વાત છે તે એ છે જે જે માણુસ 
સેતાન પોતાની નજરોનજર દેખાય ત્તો તેની 
સામે પણુ નિર્ભયતાથી ખડેદ રહીને તેને આહ્વાન આપી 
શકે તેની પાસે તેના દૃદયની નિર્ભીકતાને માટે કાઈ 
વધારે પ્રમાણુની અપેક્ષા આપણુતે રહે જ નહિ. પૃથ્વી 
ક ફે પૃથ્વીની નીચે એવી ફોઈ વસ્તું નથી કે જે 

ને ભયથી ફ'પાવે | પૂરેપૂરા અભય ! એક પ્રસગે એલે 
લખ્યુ” હતું “સેતાન પણુ નભ છે કે આ નિર્ણુય 
(લીપ્ઝિગ ન જવાને મે” કર્યો છે તે ખ્હીકને લીધે નથી 
કર્ચો, અસ“ખ્ય આસુરી સત્ત્વા મે* નેયાં પણુ છે અને 
તેની સામે પણુ થચો છુ.” લીષ્ઝિગને! ડયૂક «મર્જ 
(હચૂથરના મહાન્‌ શતુ) એવા આસુરી સત્ત્વની ખરેખરી . 
તતો નજ કરી શકે-એવા મલિન સત્ત્વ કરતાં તો એતું 
બળ ઘણુ એણ 1 “લીપ્ઝિગમાં જવાનુ' મારે કઇ પ્રોજત 
હોય તે। લાગલાગટ નવ નવ દિવસ સુધી ડયૂક ન્યોર્જને! 
વરસાદ વરસે તો પણુ ઘોડેસવાર થઈને હુ લીપ્ઝિગ ગયા. 
વગરન રહુ.” પ્રવાસસ્થાન માટે ડયૂક ન્ર્જનુ' કૅ” 
સોું' સરોવર! 


લ્યૂથર ૧પ 


આ એની ખડાડુરી તે ખરું નેતા જગલી 
માણુસની વિકરાળતા હવી, 

શ્યૂથરના ઉદાર ભાવા સસ્કારની ખામીને લીધે આવતી 
વડીલ જનોની અવજ્ઞા અને જીદ 

હતી એવુ' જે ઘણા તરફથી કહેવામાં આવે છે તે પણુ 
ઘણુ' ભૂલભરેલુ' છે. સત્ય એનાથી તદ્ન જૂરુ'જ છે. 
વિચાર કે લાગણીના અભાવને લીધે, દ્રેપ અને સૂર્ખાઈ- 
ભરેલા આવેશના સદ્ભાવને લીધે માણુસ કે કોઈ અન્ય 
મ્રાણી ખ્ડીક વિનાનુ' રહી શકે એ સ'ભવિત છે; પણુ 
એવી નિર્ભીકતાને કોઈ વખાણુતુ” નથી. વાઘની હિંમતનાં 
કઈ વિશેષ મૂલ્ય નથી અકાતાં. લ્યૂથરની હિંમત એનાથી 
ઘણી જૂદી જાતની હતી. કેવળ વિકરાળતા ફે હિંસક 
વૃત્તિના એના ઉપર આરોપ મૂકવો એ એને ઘણે 
અન્યાય કરવા જેવુ' છે. જે સાચેસાચા ખડારુર માણુસે 
હોય છે તેનાં હૃદય અત્યન્ત કોમળ હોય છે. દયા ને પ્રેમની 
લાગણીએ એવા હૃદયમાં ભરેલી હોય છે, લ્યૂથરનુ' હૃદય 
પણુ એવનુ'જ ફેોસળ હતુ) એવ જ સૃદુ ભાવેથી લરેકુ” 
હતુ, વાઘ તે! વધારે ખળવાન્‌ શગ્ુને દેખીને ભાગી જય 
છે. વાઘ ખર્‌' જેતા 'બહાહુર પ્રાણી નથી, માત્ર વિકરાળ 
અને કર પ્રાણી છે. લ્યૂથરના વિશાળ અસસ્કારી દૃદયમાં 
ખાળક કે જનનીના જેવા સૃદુલ ભાવો જે સ્કુરતા, પવિત્ર 
અતે ફોઈ પણુ પ્રકારના દભની ભેળરેળ વિનાનઇ સાહા 
અતે ઉચ્ચારણુસાં સસ્કારવિહાણુઇ છતાં ગિરિહદ્યમાંથી 
પનિર્ઝરતા શીતેદદક સમા નિર્મળ વિચારો જે ઉદ્ભવતા 


૧૬૬ માટિત 


તેના જેવુ હૃદયદ્રાવક ઘણુ' થોડું જ આપણા અતુભવમાં 
આવ્યુ હશે. જુવાનીમાં એનામાં આપણુ જે ઉદાસીની 
ઘેરી છાયા જેઈ હતી અને આત્માની અવતતિતુ 
ડુઃખદાયક ભાન થતુ એનામાં આપણુને જણાયું હતું 
તે વિચારશીલ માણુસની કુદરતી કેમમળતા, એની ઉંડી. 
અને સૂક્ષ્મ તરવરતી લાગણીએ સિવાય ખીના કયા 
હેતુતુ' પરિણામ હતુ' ? ફોઈ ઉપલક્યા દૃષ્ટિવાળાને 
૯ચૂથર ખ્હીકણુ કે નિર્ખળ માનવી જેવો! લાગે, વિનય, 
પેમલ સ'કોચશીલ સૃદુતા એજ એતુ' આગળ પડતું 
લક્ષણુ ફોઈને જણાય, એવા માનવીનું હૃદય, જ્યારે ફોઈ 
મસગથી સક્ષેભ પામે, ન્યારે તે અન્યતે આહ્વાન 
આપવાને પ્રેરાય, ત્યારે તેનામાં જે ભાવ પ્રકટે તે ઉદાત્ત 
શૌર્યનાજ હોય. એ સજેગામાં એ દૃદયવેદિ ઉપર જે 
અત્વિ પ્રકટે તે દિન્ય જવાલાએ સમેત જ ભડભડી ઊઠે! 
લ્યૂચરના સૃત્યુ ખાદ એના મિત્રો તરફથી એનાં છૂટક 
સ્મરભરાતુ" અને એના પ્રકીર્ણ 

જકોમળતા ઉદ્ારાનુ' પુસ્તક ખહાર પાડવામાં. 
આવ્યુ છે. એનાં સઘળાં સુસ્તકેમાં. 

અત્યારે તો એ સુસ્તક સૌથી વિશેષ રસદ્ટાયક થઈ પડુ' 
છે. એમાં લ્યૂથર કેવા હતેદ અને એની પ્રકૃતિમાં કેવાં 
તત્ત્વો ભળ્યાં હતાં તે દાખવનારા અનેક પ્રસ'બોનુ' નિરૂષણુ 
થચેલુ' છે. એ ગ્રસગામાં એની નરી માનવતા ફોઈ પણુ 
ઝકારના આડંબર વિના, કોઈ પણુ ગ્રકારના પ્રયત્ન વિના, 
કોઈ પણુ ગ્રકારતા ભાન પણુ વિના સુદર. રીતે વહી 


ક્યૂથર રિક 
રહી છે. એની નાની ખાળડીની મૃત્યુશય્યા આગળનું 
એડું વર્તન-ફેવુ” શાન્ત ! કેવુ” ભવ્ય ! કેવુ' પ્રેમલ !-તે યણુ 
એ પુસ્તકમાંના એક સુ'દર અને દૃદયદ્રાવક પ્રસગ છે. 
એ ખાળકી મરશે જ એ ભાનથી એ પ્રભુની ઈચ્છાને 
અધીન થાય છે, છતાં કોઈ અકથ્ય રીતે એ ઇચ્છે છે 
જે તે જીવતી રહે! એ નાના આત્માના ઊર્ધ્વ પ્રયાણુ 
સમચે લ્યૂથરની વિચારણા! પણુ મૃત્યુની પારતા એ અજ્ઞાત 
ગ્રદેશોમાં ભયભીત ખનીને વિચરે છે. ભયભીત વિચારણા, 
ઉડા શૈક સાથેની, ખરા દિલની એ વિચારણા આપણે 
જેઈ શકીએ છીએ. ખધી પર્મની માન્યતાઓ અતે 
ધર્મના સિદ્ધાન્તો છતાં લ્યૂથરને અત્યારે લાગે છે કે 
આપણે જે જાણીએ છીએ અથવા જાણી શકીએ એમ 
છે તે નહિ જેવુ' જ છે. એની નાની ખાળી પ્રભુની 
સમીપમાં જશે, કેમકે પ્રભુની એવી ઈચ્છા છે. લ્યૂથરને 
માટે પણુ એ પ્રભુની ઈચ્છા તે જ સર્વસ્વ છે; ઇસ્લામ. 
તે જ સર્વસ્વ છે, 
એના શુપ્તવાસ દરમ્યાન એક પ્રસ'ગે પોતાના 
પ્રશાન્ત કિલ્લામાંથી સધ્યરાત્રિને 
પ્રટલાક પ્રસંગો સમચે આકાશ તરક એ જેઈ 
રહ્યો હાય છે. અનન્ત આકાશતે 
મહાન્‌ ધુમટ, તેના પર થઈને પસાર થતી લાંબી 
તે લાંબી મેઘમાળા-એ, નેઈને એને વિચાર આવે છે : 
તરા સર્વને કોણુ ટકાવી રલયુ' છે ? “એને ટેકાવનાર 
આભલોએ કોઈની નજરે પડલા 'નથી; છેતો એ 2 


૧૬૮ ફુ માહિતિ 


રહુ છે? પ્રભુ એને ટેકાવી રહ્યો છે. પ્રભુ મહાન્‌ છે, 
મભુ ભલે છે એ આપણે જાણુવુ' નેઈ એ. આપણી દૃષ્ટિ 
(આન્તર કે ખાહા) ન્યાં ન પહોંચી શકે ત્યાં એના ઉપર 
ભરોસો! આપણુ રાખવો નેઈએ.-એક વખતે લીપષ્ઝ્િકથી 
પાછા ફરતાં, પાકવાળા ખેતરોની શોભા જઈને એ ચકિત 
થાય છે. ધાન્યના છોડ કેવા ઊભા છે | એના સુદર 
અણિયાળા દાંડા ઉપર પીળા-સુનેરી દાણાએ શોભી રહ્યા 
છે! એનાં સુવર્ણુરંગી મસ્તક નમી રહ્યાં છે ! સકળ 
સમૃદ્ધિ સાથે અનિલની મદ મ'ઢ લહેરથી એ ક'પી રહ્યા 
છે! પ્રભુની આતજ્તા થતાં રક પૃથ્વીએ પોતાના 
ભીતરમાંથી એને પ્રસવ્યા છે-માણુસનો ખોરાક ! એના 
શેટલા !-વિટેનબર્ગના ખગીચામાં સૂર્યાસ્તને સમયે એક 
નાનકડા પ'ખીને રાત્રીના આરામ માટેતુ' સ્થળ શેધતુ' 
અને પછી ત્યાં નિર્ભર વિશ્રામ લેતુ' એ નેય છે. 
લ્યૂથર કહે છે જે “એ નાના પ'ખીની ' ઉપર 
તારકો અને અનેક દુનિયાઓ જેની ભીતરમાં છે એવુ' 
ઊડુ' આકાશ આવી રહ્યુ છે; છતાં એણે એની પાંખે. 
ઔડી દીધી છે. એના સર્જનારે એને પણુ એના નિવાસ 
માટેનુ' ઘર આપ્યુ છે” એના જીવનમાં વિતોદના પ્રસગોની 
પણુ ઊણુપ નથી. ઉદાર, સ્વત'ત્ર, માનુષી તત્ત્વાથી ભરેછુ' 
હૃદય એના અતરમાં ધખકી રહેલુ' આપણુને જણાય છે. 
એની સામાન્ય વાતચીતની ઢખમાં પણુ એક પ્રકારની 
સસ્કારવિહાણી ઉદાત્તતા સમાયલી છે, રૂહ ગ્રચોગોવાળી, 
ગભીર અર્થવાળી, સાચા દિલની એની વાણી છે, ક્વચિત્‌ 


લ્યૂથર ૧૬ 


ક્વચિત્‌ સુદર કવિત્વતના ચમકારા પણુ એમાં આપણુતે 
જણાય છે. લ્યથયર એ આપણે વડીલ માનવ ખધુ છે 
એવુ” આપણુર્ને લાગ્યા વિના રહેતુ' નથી. એતો સતને 
પ્રેમ-ખરેખર, આ એક શુણુમાં એની અદેરતા આ સઘળા 
કોમળ ભાવોનુ' સાર્તતત્ત નથી આવી જતુ' ? ઘણીએ 
કઠોર અકથ્યતાને એની વાંસળીના સૂર વડે એણે કથી 
છે, આસુરી સત્ત્વા એની વાંસળીના સૂરથી વેગળા ભાગતા 
એમ એ માતતે અને કહેત્તો, એક તરફથી મૃત્યુને ભીષણુ 
પડકાર, ખીજી તરર્થી આવે! સંગીતપ્રેમ : આ ખે એ 
સમહાન્‌ આત્માના બે સામસામેના છેડાએ છે; એ બેની 
વચ્ચેના પ્રદેશમાં સઘળી મહાન્‌ વસ્તુઓને માટે પૂરતો. 
અવકાશ રહેતે. 
લ્યુથરતુ' સુખ એના અનેરા વ્યક્તિત્વતુ' સૂચક 
હતુ. એની સુખસુદ્રા એતે સામાન્ય 
મુખમુદ્રા જનતાના મ્રતિનિધિ તરીકે એળ- 
આવી શકે એવી હતી. વિશાળ 
છટસમાં ભવાંએ અને હાડકાંએવાળી એ સુખગુદ્રા એની 
કઠોર કાર્યશક્તિ પણુ દાખવી રહી હતી. પ્રથમ ક્ષણુ એ 
સુખ કદાચ જુચુપ્સા ઉત્પન્ન કરે એવુ" પણુ કહેવાય, છતાં 
એમાં, ખાસ કરીને એની આંખોમાં કોઈ ઊંડી ગ્લાનિ રહેલી 
છે, કોઈ અકથ્ય ગમગીની, સઘળા કોમળ અને સૂક્મ 
ભાવોનુ' વ્યાપક તત્ત્વ એમાં વસે છે. એ તત્ત્વને લીધે 
આખો સુખમુદ્રા ઉપર ઉદાત્તતાની સચોટ છાપ પડેલી 
જણાય છે. હાસ્યતુ' તત્ત્વ પણુ ગ્યા લ્યથરમાં હતુ' 


૧3૦ શોત્નિ 


એમ આપણે નેયુ' છે, પણુ અશ્રએ પણુ એમાં હતાં જ- 
અક્નાઓ પણુ એને માટે નિર્માસુ થયાં હતાં: અશ્રુઓ 
અતે સખત મજરી. ઉદાસી, ગમગીની, સાચદ્લી એ 
એના જીવનનુ' આધારભૂત તત્ત્વ હતુ. એના ઘડપણુમાં, 
સઘળા વિજયો એને મળી ચૂક્યા હતા ત્યાર પછી, એ 
કહે છે કે “જેટગીથી હુ' ખરેખર કંટાળ્યા છુ? એ 
સાને છે કે જગતૂના પદાર્થો અને વૃત્તાન્તોતતુ નિયમન. 
ઈશ્વરજ કરી શકે અને તે કરશે. કયામતનો દિવસ 
બહુ ટ્ર નહિ હોય એવુ' એને લાગે છે, “મારી તો. 
એકજ ઇચ્છા છે, અને તે એ કે ઈશ્વર મારા આ 
કાર્યમાંથી મને છૂટો કરે અને અહિંથી વિદાય થઇને 
આરામ લેવાની મને પરવાનગી આપે.” આની આવી 
વિચારણા એને અપયશ આપનારી ગણીને જેએ ટાંકે 
છે તેએ એ મહાસુરૃષ વિષે કઈ સમજતા નથી શવ” 
કહેવુ" પડે.-ટું' આ લ્યૂથરને ખરેખરા મોટો માણુસ ગણું 
ષ. વિચારમાં મે.ટો, વીરતામાં મોટો, પ્રેમલતામાં મોઠો, 
મ્રામાણિકતામાં મોટો! જેને આપણે પ્રેમપત્ર ગણીએ, 
જેનુ" મૂલ્ય આપણે ઘણુ ઉચુ' આંકીએ એવાં ગણયાંગાંઠ્યાં 
સાણુસોમાંના એક એ હતે. એ સોટો હતેદ કોતરી. 
કાહેલા ખડકના જેવો નહિ, પણુ 'આલ્પ્સના પર્વત જેવોા- 
એટલો જ સાદો, એટલો જ નિદ'ભ, એટલો જ સ્વય'ભૂક. 
એટલો જ મોટાઈના શુમાન વિનાનો ! સોટા થવાને માટે 
શહિ, પણુ કોઈ ખીજ જ હેતુસર એને સ્થાનકે ઊભવાતુ” 
એને પ્રાપ્ત થયુ” 'હતુ'! હઇ “હા, અદશ્ચ ધર્વત, જે 


લ્યૂથર ૧૭૧. 


દૂરના પ્રદેશ સુધી વિસ્તરે છે, જે ગગનમ'ડળને ભેદીને. 
ઉચા વધે છે, છતાં જેતા ભીતરમાં અનેક ઝરણાંઓ છે, 
વિવિષરગી સુગધીદાર સુષ્પાવાળાં ક્ષેત્રોથી, લીલા ઘાસની. 
રમણીય ભૂમિઓથી છવાયલી સુદર ખીણ જેના આન્તર 
પ્રદેશને દીપાવી રહી છે એવા અદમ્ય પર્વત જેવો એ 
હતો! ખરેખરો આધ્યાત્મિક વીર અને પયગસ્અર ! ફરીથી 
એક વખત ઝુદરતનો સાચા ખાળક, સત્યનો સાચે સતાન 
અહીં મકટ થચેલે આપણે જેઈએ છીએ. અનેક સૈકાઓ 
જે અત્યારે વહી રહ્યા છે, અનેક સૈકાઓ જે હવે પછી 
વહેશે તે એના આગમનને માટે પ્રભુનો ઉપકાર માનતા. 
રહેશે. 


મહારાનન અશેક 


આ પ્રતાપી રાજ વિષે એનુ કહેવામાં આવ્યુ" છે 

કે “જે અનેક દૃદયો 'ખરા ભકિત- 

માસ્તાવિક ભાવથી એવું સ્મરથુ કરે છે, 

જે અનેક આઓષ્ઠો આદરપૂર્વક 

એનુ નામ અત્યારે ઉચ્ચારે છે અને અસલથી ઉચ્ચારતા 
રહ્યા છે તે વડે, ને એના યશની આપણે તુલના કરીએ. 
તતો] શાલેમેઈત અથવા સીઝરતા કરતાં પણુ મહારાજા 
અશેાકનો યશ વધારે છે એમ સ્વીકાર્યા વગર આપણુતે 
ચાલે એમ નથી.” ર્હીઝ ડેવિડ્ચ એતા વિષે. કહે છે કે 
“ટ ૧/05 પળવં૦પઈવાં/ પ1 ₹205દ ૪૦૫૪૯૫પિં 5૦૫૪૯- 
૪#લાંઉ ૦ 13ડ પત લવે પટ ₹005૬ ₹૦004113206 તાે/ 
10૫0050૪ ૦01 દ 4301૭ ત્પાંતડ ૦ લેણ. રિ 
એતુ રાજ્ય ઘણુ વિશાળ,હતું. હના બ્રિટિરા હિન્ફુસ્તાત્‌, 


૧છ૬્‌ મહારાજ -- 


જેટલોજ, બલ્કે એથી પણુ વધારે વિશાળ પ્રદેશ એના 
તાખામાં હતે. એની રાન્યવ્યવસ્થા ઘણી ઉત્તમ પ્રકારની. 
હતી. પણુ એના રાજ્યને! વિસ્તાર અથવા તેની સુન્યવસ્થા 
એ એના યશતુ' મોટામાં મોટું' કારયુ નથી. એનુ 
હૃદય પર્મ અને નીતિના ઉચા વિચારોથી ઊભરાતુ' હતુ” 
ઔૌદ્ધ ધર્મનાં ઉંડાં ર્હસ્ચોત્તુ' એણે ગહણુ કર્યુ” હતુ એ 
ધર્મ પોતાની તેમ જ અન્ય પ્રજાઓને શિખવવે એ એણે 
પોતાના જીવનનુ' સખ્ય કર્તવ્ય માન્યુ" હતું. અનેક 
શિલાલેખો વડે કરીને પોતાની પ્રજાને એણે એ ધર્મ નો બાધ 
આપ્યો હતો. એ ધર્મના પ્રસારને અથે" ખાસ અમલદારે, 
નીસીને અને એ પર્મના ઉપદેશ કરવાને માટે પોતાના 
દેશનાં ખાહોશ માણુસોને ઠામ ઠામ મોકલી આપીસે એલે 
એ પમને ઉત્તેજન આપ્યુ હતુ બદ્ધ ધર્મનો પ્રસાર 
આટલેઃ બધો શાથી થયો તે વિષે ઘણી વાર વિચાર 
ચલાવવામાં આવે છે, પણુ એ પર્મનો પ્રસાર થવાતુ' જે 
સ્ુખ્ય કારણુ છે તેને કેટલીક વાર વીસરી જવામાં આવે 
છે. એ પર્મના પ્રસારતુ' મોટામાં માટુ' કારણુ એ 
હતુ' કે તેને મહારાજા અચોક જેવા સમર્થ રાજાનો. 
આશ્રય હતેઇ. અન્યના સ્થાપેલા ધર્મતે ઉટાર આશ્રય: 
આપીને તેને સુદઢ બનાવનારા સમર્થ સુરુષા આખા 
જગતૂના ઇતિહાસમાંથી થોડા જ મળી આવે છે. સેદટે 
પૌલ, કૉન્સ્ટેન્ટાઈન, અને ખલીક્‌ એમાસ્ની સાથે' સાથે. 
મહારાજા અરોકનુ' નામ આપણાથી ગણાવી શકાય એમ 
છે. શિલા અથવા સ્તભભ ઉપરના એના અનેક લેખા 


અશેક ૧છછ 


આજદિન સુધી જળનાઈ રહ્યા છે તે વડે કરીને એતુ 
વ્યક્તિત્વ આપણી આગળ સ્પુટ થઈ શકે છે એ લેખો વડે 
કરીને એને પોતાને બોવતેો આપણે સાભળી શકીએ છીએ, 
એતુ પોતાનુ હૃદય આપણે જેઈ શકીએ છીએ હિન્ડુસ્તાન 
ના પ્રાચીન ઇંતિડામના તિમિરાચ્ઠાદિતિ પ્રદેશમાં પણુ 
એ લેખા વડે કરીતેજ મહારાન“ત અશોકની પ્રતાપી 
ગૃતિનુ ઝાણુ દર્શન આપણુને થઈ શઝડે છે એ દર્શન 
વધારે સ્જ્૪ુટ થતુ હોત તો આપણુને વિરોષ આનન્દ 
થાત, પણુ અધારામા છૂપાયવી મૂર્તિઓની ટ્રથીજ ઝાખી 
કરવાની આપણુને લાખો વખતની ટેવ છે, એમ્લે અ- 
નિવાર્ય વસ્તુનો મિથ્યા શોક ન કરવાનો બોધ આપણે 
સહેલાઈથી ગ્રહણુ ડરી શકીશું 


હિન્ડુસ્તાન ઉપર ચઢાઈ કરીને અનેક રાજાઓના વદનને 

સ્લાન કરનારા, અનેક શજાઓને 

અશોકના પિતામહ ચન્દ્રગુસ પરાજય પમાડનારા “ મહાન્‌* 
આદશાહ સિકદર આખરેઇ સ પૂ 

૩૨૩ મા મહાન્‌થી પણુ મહાન્‌ અને વિજયીના પણુ વિયી 
એવા મૃત્યુદ્ેવના ખળવાન્‌ હસ્તથી પરાજય પાસ્યો ત્યાર પછી 
પરરાનતયની ધૂ સરી હેઠળથી છૂટવાનો સખળ ગયત્ન કરતારો 
વીર નર ચન્દ્રુપ્ત નામતે ચુવાન્‌ હતો ચાભુકેય નામના 
ખાહાશ અને પ્રપચી મત્રીની મદદ વડે કરીને નદરાજાને 
પદભ્રષ્ટ કરીને અને એના આખા વશાને! નાશ કરીને 
સગપરેશની રાજધાની પાટલિસુત્ર, જે હાલ પટનાના 


૮ મહારાત્ત 


નામથી એળખાય છે, ત્યાં એ રાજ્સ્યાસન ઉપર આરૂઢ 
થયો અને ચોવીસ વર્ષ સુધી એણુ સ'પૂર્ણુ સખ્તાઈથી 
રાજ્ય ચલાવ્યું. મૌર્યવશનેઃ પહેલો રાજા એ હતે. અનેક 
ગ્રદેશો એણે પોતાના તાખામાં આણ્યા અને પરદેશીએને એણે 
હાંછી કાઢ્યા. હિંદુસ્તાનના પહેલા ચકવર્તી રાજા તરીકેની 
ગ્રતિછા એણે મેળવી,અને વિજયની લાલસાથી હિન્ટુસ્તાન તરફે 
આવેલા સીરિયાના રાજા સિલ્યૂકેસને પોતાની ખળવાન્‌ અને 
ગ્રચડ સેનાના પ્રતાપ વડે એલે એવો ગભરાટમાં નાંખ્યો 
કૈ હિન્ટુસ્તાન છોડીને પાછાં ફરવાની તેને જરૂર પડી અને 
સિક'દર ખાદશાહના જેવી કીતિ મેળવવાનો લોભ તેને 
છોડી દેવો પડ્યો. ચન્દ્રગુપ્ત (જેને ગ્રીક લોકે 
ણા નામ આપે છે તે) અને સિલ્યકરસ 
એ બેની વચ્ચે જે કરાર થયા તે ચન્ટ્રગુપ્તને જ વધારે 
લાભદાયી હતા, અને એ કરાર થયા પછી સિલ્યૂકોસ 
ચન્દ્રગુપ્ત તરક શગ્ુલાવ ન રાખતાં મિત્રભાવ જ રાખવા 
લાગ્યો, આશરે ઈ. સ. પૂ. ૩૦૫ માં સિલ્યૂકૉસે મિગોસ્થનિસ 
નામના એક અમલદારને પોતાના એલચી તરીકે 
શન્દ્રગુપ્તની દરખારમાં મોકલ્યો, એ મિગસ્થનિસ 
હિન્દુસ્તાનમાં લાંભા વખત સુધી રહ્યો, અને તે દરમ્યાન 
જે કંઈ એના જોવામાં અથવા સાંભળવામાં આવ્યુ તેની 
એભે સવિસ્તર નોંધ રાખી. એ નોંધ હિન્ડુસ્તાનની તે 
વખતની સ્થિતિ ન્ાણુવ્રાને મહ્ટે ઘાણી ઉપચોગી છે. એ 
નોંધ ઉપરથી જણુ।્ય છે કે ચન્દ્રગુપ્તનું” રાન્ય ઘણ 
મજબૂત અને સુવ્યવસ્થિત હતુ, એનુ' નગર ઘણું 


“અરીાક ૧૪ 


રણુકદાર હતુ, એનો કિલ્લો ઘણા મજખૂત હતો, અને 
એતુ' લશ્કર ઘણુ' મોપટુ' અને પરાક્રમી હતુ. એ લક્કર 
વડે ચન્દ્રગુપ્તે આખા હિન્ડુસ્તાનને પોતાના તાળામાં 
આણ્યું હતુ. 


ચાવીસ વર્ષ સુધી રાનત્ય ચલાવ્યા પછી 
ચન્દ્રગુપ્ત મરણુ પામ્યો અને 
-અશેકતા પિતા બિન્દુસાર એ મડાન્‌ રાન્ય એના પુત્ર 
ખિન્દુસારના તાખામાં આવ્યુ*. 
શ્રોક લેખકોએ એ બિન્ડુસારને માટે “તૈતાધ(૦૦તેહડ” 
અથવા “/00107004£૦5”' નામ વાપર્યું છે તે 
“અમિત્રઘાત” (શય્ુને હણુનારોઝ અથવા “અગમિત્રખાટ” 
(શયુતુ' ભક્ષણુ કરનારે) એ ર્રાઇદ નો અપભ્રરા કહેવાય 
છે, એ રાજાએ પચીસેક વર્ષ રાન્ત્ય કર્જ. એના અમલ 
દરમ્યાન જાણુવા નેગ એક જ ખનાવ બન્યો હતો, અતે 
તે એ છે કે સીરિયાના શજાએ એના રાનયમાં ડીમેકોસ 
નામના એલચીને સેકલ્યો હતો. એતિહાસિક દૃષ્ટિથી 
નેતાં એ ખનાવની ઉપચોગિતા એ છે કે ગ્રોસ અને 
હિન્ડુસ્તાનની વચ્ચે મૈત્રીનો ગાઢો સમ્બન્ધ બિન્ટુસારના 
અમલ દરમ્યાન પણુ ચાવુ રહ્યો હતો એવુ એ બનાવશ્રી 
ચોષ્કસ માલમ પડે છે. ઈ. સ. પૂ. ૨૮૦માં સીરિયાના 
રાજા સિર્યૂકોસનું ૭૮ વષની ઉમ્મરે ખૂન થયુ' અતે 
એના પુત્ર એ'ટિયોકસને સીશ્થાની રાજ્ગોદી મળી. 


૧૮૦ મહાજન 


સિલ્યૂકૌસના મૃત્યુ પછી આશરે સાત વર્ષ પછી. 
ખિન્ટુસારનો પુત્ર અરોકવર્ધન, જે 

અશેકનું રાન્યારાહણુ સાધારણુ રીતે “અશોકના નામથી 
અળખાય છે, તે પાટલિગુત્રના. 

રાજ્યાસન ઉપર આરૂઢ થયો (ઈ. સ. પૂ. ૨૭૩), મોર્યવશનો 
એ ત્રીજે રાજ હતો અને આશરે ચાળીસ વર્ષ સુધી 
એભણે રાજ્ય કર્યું હતુ, એણે રાજ્ય કેવી રીતે મેળવ્યુ 
તેના સસ્બન્ધમાં કઈ કઈ ગપાષ્ટકે લ'કાના નોંધ ગ્રહોમાં. 
જોવામાં. આવે છે, ઉદાડુરણુ તરીકે એક દતકચા આવી 
છે કે એણે પોતાના હહ ભાઇએનાં ખૂન કરીને રાજગાદી 
મેળવી હ્તી! !! આ દતકથાએ ન મોની શકાય એવી 
છે, અને લિખિત પ્રમાત ઉપરથી પણુ એડુ' ખોટાપણુ” 
સિદ્ધ કરી શકાય તેમ છે. અશોકના શિલાલેખ ઉપરથી. 
આપણુને સ્પષ્ટ માલમ પડે છે કે એના રાનય દરમ્યાન 
એના ભાઇઓ ભને એની ખહેનેો જીવતાં હતાં, એટલુ' જ 
નહિ પણુ તેમના ઉપર એની અત્યન્ત મમતા હવી, 
તેમના હિતને માટે એને અત્યન્ત કાળજી હતી. આ 
કારણુથી એ દૃતકથા માની શકાય એવી નથી. રાનયાસન- 
પર આરૂઢ થતા પહેલાં અચોકે પ્રથમ તક્ષશિલામાં અને 
પષીથી ઉન્જનમાં રાજાના પ્રતિનિધિ તરીકે ફામ કર્ઝુ” 
હતુ એ વૃત્તાન્ત, તેમ જ એના રાન્ત્યાભિપેકનો ખરેખરો. 
વિધિ એનુ રાજ્ય શરૂ થયા પછી ચોથે વર્ષે થયો હતે! 
એ વૃત્તાન્ત#: વધારે સહેલાઈથી માની શકાય એવે છે.. 
કબ જ્તાન્તના ખરાપણા વિષે નિદદનોમાં તીત મતસેદ ગવત છે. 


અશોક વટ 


એ બૃત્તાન્તને ને આપણે ખરો માનીએ તો એતુ 
શક્ય ઈ સ. પૂ. ૨૪૩માં શરૂ થચેકુ' અને એના 
“રજ્યાભિષેકનો વિધિ ઈ. સ. પૂ. ૨૬૯માં થચેલો એવુ* 
આપણે માની શકીએ. એના પૂર્વજેની પેઠે એને પણુ 
“દેવાનાં મ્રિય” ( દેવોને લાડકો ) એ નામ આપવામાં 
આવ્યુ હતુ, અને પોતાને વિષે “પ્રિયદર્શી” એ વિશેષણુ 
વાપરવુ' પણુ એને ઘણુ પસદ હતુ, એ ખે ઉપરાંત 
“શના” સ્‍ેયે શખ્ટ પણુ અનેક શિલાલેખોમાં એના નામની 
સાથે સ્‍ેડવામાં આવેલે! છે. 
એના રાજ્યનાં પ્રથમ વર્ષો સમ્ખન્ધી કઈ પણુ 
વિશ્વસનીય વૃત્તાન્ત આપણુને 
ગ્રથમનાં વષો ઉપલખ્ધ થતો નથી. ખૌદ્ધધર્મનો 
પ્રભાવ વધારવાને માટે કેટલીક 
“દતકથાએ માં એવુ” વર્ણુવવામાં આવ્યું છે કે એણે 
ઔદ્ધધર્મ સ્વીકાર્યો ત્યાર પહેલાં એ અત્યન્ત ફૂર અને 
ડુરાચારી હતે, યણુ પાછળથી એ એકદમ સુધરી ગચે! 
ગમથમ એ કાલાશોક હતે! તેનો પાછળથી'ધર્માશોક થયે! ! 
અવી હકીકતો તો તદ્ન ન જ માની શકાય એવી છે; 
પણુ અગાઉ એ ખ્રાહ્યાણુધર્મ પાળતો હતે, ખાસ 
કરીને એ શિવનો ભક્ત હતે, અને પોતાના સમયના 
ખીજા હિન્દુ રાજાઓના જેવુ" જીવન એ ગાળતેો હતો 
ગએેવુ' એના વિષે કહેવામાં આવે છે તે ઘણુ” સ'ભવિત છે. 
“એનાં પોતાનાં જ વચનો ઉપરથી આપણૂને માલમ પડે 
છે કે પ્રથમ એને મૃગયાવિડાર અથવા માંસાહારનેો 


૧૮૨ મહણજા 


-ફ'ટાળા નહોતો અને પોતાની પ્રજાને પણુ એ ગાનતાન 
અને સુરાપાનના આનન્દોમાં ગુલતાન થવા દેતો, * એ 
પ્રથમના વર્ષોમાં એણે કઈ સુધ દ્યા હતાં કે નહ્ડિ તે પણુ 
આપણાથી કહી શકાતું નથી, પણુ એના પિતા બિન્ટુસાર 
અતે એના પિતામડ ચન્દ્રગુપ્ત તરફથી જે રાજ્ય એને 
ઊતરી આવેલુ' તેમાં કંઈ વધારાઘટાડો થવાનાં કારણુ 
એ પ્રથમનાં વર્ષ દરમ્યાન ઉટ્ભવ્યાં હાય એવો સભવ 
જણાતો! નથી. 


એના રાજ્યની જે પ્રાચીનમાં પ્રાચીન હકીકતે. 
તોંધાયલી છે તે એના “રાજ્યાભિષેક” 
કલિ'ગ દેશ ઉપર્‌ ચઢાઈ ના નવમા વર્ષની (ઈ. સ. પૂ. 
૨૬૧) એટલે એના રાજ્યની ખરી. 
શરૂઆતના તેરમા વર્ષની છે. એ વર્ષમાં એણે કલિંગ 
રશ ઉપર ચઢાઈ કરીને એ દેશને પોતાના તાબામાં 
આણયચેો. યુદ્ધમાં એને વિજય મળ્યો, પણુ એ વખતથી 
એને યુદ્ધ ઉપર કટાળા આવ્યો. યુદ્ધમાં અનેક સાણુસાના 
સહાર થાય છે, અનેક માણુસો બ'દીવાન ખને છે, અનેક 
મુટ્ડુગ્બા દુઃખી થાય છે એ ન્નેઇને એના હૃદય ઉપર ઘણી ઊડી 
અસર થઈ. યુદ્ધ કરીને કલિ'ગ દેશ ઉપર પોતે વિજય 
* એવી રીતના ગ્રજ્તજનોના મેળાવડા તે “સમાજના 
નામથી ઓળખાતા. જેમાં માંસભક્ષણુ અને સુરાપાન કરવામાં 
આવતુ એવા “સમાશ્ને' એણે પાછળથી બ“ધ કર્યા હતા, પણુ 
જેમાં ગાનતાનના કે વિવિધ પ્રકારનાં દશ્યો જવાનો આનન્દ 
મળતો એવા “સમાજે' એણે ચાલુ રાખ્યા હતા, 





-અચોક ૧૮૩ 


? મેળવ્યો તેને માટે એના હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપ થયે. સુદ્ધના 
વિજ્ય કરતાં ધર્મનો વિજય એ વધારે મહત્ત્વની વસ્તુ છે એ 
સત્ય એનાથી સમન્તયુ. ક્રીથી એવા દારુણુ યુદ્ધને 
મસગ ન આવવા દેવે! એવો એલુ સકલ્ય કીધો, કેઈ 
પણુ દેશ ઉપર ચઢાઈ કરવી નહિ એવા વિચારને 
એ વળગી રહ્યો. ત્યાર પછી એના રાત્ય ૬રમ્યાન 
કુઈ પણુ યુદ્ધ થયાં હતાં કે નહિ તે આપણાથી કહી 
શકાતુ' નથી, પણુ યુદ્ધમાં રાજીખુશીથી તો એણુ ફટી 
પણુ ઝપલાવ્યુ' નહોાતુ' એ વાતની શકા આણુવાનુ* 
આપણુને કઈ પભુ કારણુ નથી. 

કલિંગ દેશને જીત્યાની હડીકત અશોકના એક 
શિલાલેખમાં નાંધાયલી છે. એ લેખ પ્રકટ થયો તેના 
થોડાક મહિના આગળ એક ખીને લેખ એણે ગ્રકટ 
કર્યો હતો. એ લેખમાં જણાવ્યુ” છે કેઃ-- 

“અઢી કરતાં વધારે વર્ષ સુધી હું સાત્ર ઉપાસક 
હતે, અને ધર્મને અગે ઝાઝો પરિશ્રમ લેતે! નહેતે, 
ધર્મને અર્થે ખાસ જહેમત ઉઠાવતો નહેતે, પણુ સ'ઘમાં 
દાખલ થયાને મારે એક વર્ષ કરતાં વધારે વખત થયો 
છે અતે મે' પરિશ્રમ લીધો છે. જે દેવતાએ જબુદ્દીપમાં 
સર્વત્ર સાચા મનાતા તેની અસત્યતા સિદ્ધ ડરી 
આપવામાં આવી છે............ 

આટલે ખધુ' મળીને આશરે ચારેક વર્ષ જેટલા 
સમય વિષે અહિ કથન કરવામાં આવ્યુ છે. હુવે કલિંગ 
રશની ચઢાઈ “શજ્ત્યાભિષેક”ના નવમા વર્ષમાં (ઇ. સ. 


“૧૮૪ મહારાજ 


પૂ. ૨૬૧માં) થઈ હતી, અને એ ચઢાઇના વૃત્તાન્ત 
સાથેનો શિલાલેખ ચાર વર્ષ પછી, એટલે “રાત્યાભિષેક”ના 
તેરમાં વર્ષમાં (ઈ. સ. પૂ. રપછમાં) પ્રકટ થયે 
હતો, તે શિલાલેખ અને પર્સવિષયમાં ચાર વર્ષ 
દરમ્યાન એની જે પ્રગતિ થઈ હતી તેતુ' જેમાં 
કથન કરવામાં આવ્યું છે તે શિલાલેખ એ ખેઉ આપણે 
સાથે વાંચીએ તો નિઃસ'શય એવુ* ફલિત થાય છે ફે 
કલિંગ દેશની ચઢાઈ પછી તરતજ, “જશાન્ત્યાભિપેક”ના 
નવમા વર્ષમાં, એ ખૌદ્ધ ધર્મનો ઉપાસક થયો. 9% આશરે 
અહી વર્ષ પછી એ વિશેષ પરિશ્રમ લેતે થચો, અને 
ત્યાર પછી વર્ષેક દિવસ પછી (ઈ. સ. પૂ. રપછમાં, એટલે 
“શાન્્યાલિષેક”ના તેરમાં વર્ષ માં) એને એટલે ઉત્સાહ 
આવી ગયો કે એણે શિલાલેખો પ્રકટ-કરવા માંય્યા. એના 

*અશેોકના શિલાલેખમાં “તયા સત્ત ઝવચાતે” એવા 
રાખ્દો આવે છે તેના અર્થ* વિષે તીવ્ર મતભેદ છે : (૧) સે* 
સ'ઘનો સમાગમ કર્યો, એટલે મઠની મુલાકાત લીધી એવો 
અર્થ ચાય; (ર) હું તલમાં જનેડાયો, એટલે બૌદ્ધ ધમનો ભિક્ષુ 
થયો એ ખીજે અચ ચાય; અને (૩) ભિક્ષુ રા”ય કેવી રીતે કરે 
એ ગુચવણુતોા ઉકેલ આણુનારો ત્રીને અથ એ કરવામાં 
આવે છે કે હું ભિશ્રુઆની સાથે રલો (એટલે ગૃહસ્થાશ્રમતો 
ત્યાગ કરીને નહિ) પણુ ત્તે સમયે ગૃહસ્થાશ્રમથી વિમુખ 
રા, પણુ ગૃહર્થાશ્રમનો જેણુ ત્યાગ કરેલો નહિ એવા માણુસો 
ભિક્ષુઆના સ"ધમાં રહી શકતા અને તે “ભિક્ષુગતિક' કહેવાતા 


તેવી જ રીતે એ પણુ “શ્રિક્રુગતિક' તરીકે સ“ધમાં રલ્રો, “ભિક્ષુ' 
તરીકે નહિ. 


અશોક ૧૮૫ 


જાવાના કહેવા પરથી આપણુને માલમ પડે છે કે એના 
ગ્રાચીનમાં પ્રાચીન શિલાલેખો ઓ વર્ષના (ઈ. સ. પૂ. 
૨૫૪ ન છે. ત્યાર યષછી એણે અનેક શિલાલેખો 
કોતરાવ્યા, જેમાંના કેટલાક નાશ થચેલા છે અને કેટલાક 
હજી અગ્રસિદ્ધ રહેલા છે. એ વખતમાં પોતાના રાજ્યનાં 
જૂદાં જૂઢાં નગરોમાં એણે પ્રવાસ પણુ સારો ફરેલે 
જણુય છે, 


આ પ્રમાણે ઈ. સ. પૂ. ૨૬૧-૨૬૦ માં અશોકે 

ખૌદ્ધધર્મ સ્વીકાર્યો એવું આપણે 

બૌહધમષતો સ્વીકાર માનીએ તે તે ભૂલભરેલુ' કહેવાશે 

નહિ. ત્યાર પછી (ઇં. સ. પૂ. રપહ- 

સં) એ ઉપાસક દશામાંથી આગળ વધીને ખૌદ્ધધર્મના 

સ'ઘમાં દાખલ થયો, સૃગયાવિડારનો એણે ત્યામ કર્ચ, 

# અને આરંભના વર્ષના સોજ્શાખ છોડીને સાધુએના 

સંગમાં અતે પર્મવિષયક ચર્ચાએમાં એણુ આનન્દ 
સાણુવા માંચ્થો. 


એ પર્મવિષયક ચર્ચાઓતુ' સ્વરૂપ કેવુ' હતુ તે જાણુવાનો 

આ સ્થળે આપણે મયત્ત કરીશુ. 

ખૌદ્ધ ધમ'તુ' સ્વરૂપ ? મનુષ્યે આ સ'સારમાં જન્મ લઈને 
૧. અહિંસા ઈશ્વિર તરફે, સમાજ તરફ, તેસજ 
પોતાની જાત તરફે જે જે કરને 

અનવવાની તે સર્વનો “ઘરમ” એ રખ્ટની અદર સમાવેશ 


૧૮૬ મહારાજા 


થાય છે; પણુ ખાસ કરીને-હિન્ટુઓમાં “ધમ” એ શખ્દ 
વડે “વર્ણાશ્રમધ્મ”નુ”જ ભાન થાય છે. દરેક વર્ણુના જૂદા 
જૂદા ધર્મ છે અને એક વર્ણુને માટે જે ધર્મ આવશ્યક હોય તે 
ઇતર વર્ણુને માટે અનાવશ્યક હોય, એટલુ'જ નહિ પણુ અગ્રાહ્મ 
હેય એવુ બને છે. સુસલમાનોની ચઢાઈ વગેરેને પરિણામે 
ચાતુર્વણર્યની વ્યવસ્થા હાલ જેટલી સખત સ્વરૂપમાં આપણા 
નેવામાં આવે છે તેટલી અશોકના વખતમાં નહોતી, તો પણુ 
તે વખતે એ વર્ણવ્યવસ્થા છેક પ્રાથમિક સ્વરૂપમાં નહાતી, 
અતે હાલ સાધારણુ રીતે “ધર્મ? એ શખ્દથી આપણા 
હૃદયમાં જેવા વિચારો! આવે છે તેવા જ કઈક તે વખતે 
પણુ આવતા હતા. “ધર્મ 'ના આ સામાન્ય વિચારમાં 
અને અશોકના શિલાલેખોાદ્વારા જે “ ધર્મ ' ઉપદેશવામાં 
આવ્યો છે તેમાં ભેદ એ છે કે એ શિલાલેખના “ધર્મ”માં 
ખુદ્ધના સિદ્ધાન્તોને અતુસરીને નીતિવિષયક વિચારોને 
ખાસ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યુ' છે, એ “પર્મ 'માંથી્‌ 
“વર્ણાશ્રમધર્મ'ના ખ્યાલને ટ્ર કરવામાં આવ્યો છે અને 
અહિસાધર્મને તેમ જ માખાપ અને વડીલોની શુશ્રૂષાને 
સૌથી વધારે મહત્ત્ત આપવામાં આવ્યુ છે. આ સદ્દગુણોાતુ' 
માહાત્મ્ય ખ્રાહ્માણુ ધર્મના અતુયાયીએ સમજતા નહોતા એવુ” 
કંધ ઈ નહોતુ; પણુ ધર્મવિચારના ઉત્તરોત્તર વિકાસને પરિણામે 
બદ્ધધર્મમાં એ સદ્ગુણ ઉપર ખાસ ભાર સૂકવામાં 
આવ્યો હતેર અને તેને લીધે જ અરોકના શિલાલેખોમાં 
પણુ એ સક્દુશ્જાને વિશેષ અગત્યના ગણુવામાં આવ્યા હતા. 


અરે ૧૮૪ 


એ ઉપરાંત ગુણ્યદાન, મતાન્તરસહિષ્ણુતા, 
અસદ્વચનને પસ્ત્યાગ એવા એવા 
૨ પુરયદાન વગેરે અનેક સદ્શુણ વિષે એ શિલા 
લેખામા જૂદે જૂટે ગ્થળે લખ 
વામા આગ્યુ છે પ્રાણિમાત્રતુ ભલુ થાય એ તરકટ જ 
એ સઘળા ઉપરેશેતુ અચૂક લક્ષ્ય છે એ ઉપરેશાતુસાર 
વર્તન ગખવાથી આ લેકમા તેમ જ પરવેોકમા કલ્યાણુ 
થાય છે એવુ ગ્થળે સ્થળે કહેવામાં આવ્યુ છે, પણુ 
જોઈ ષણુ સિદ્ધાન્ત તર્ક વડે સાખીત કરવાનો ગ્રયત્ન કોઈ 
પણુ શિલાવેખમાં કગ્વામા આગ્ચો નથી તેસ જ કેવળ 
તના વ્યાપારને કુઈ પણુ ઉપયોગનો ગણુનામાં આગ્યો 
નથી નીતિવિષયડ વિચાગ માત નિત્યના વ્યવહારને માટે 
ઉપદ્દેશશામા આવ્યા છે અને તેને ત્વતમિદ્ધ જેવા 
ગણુવામા આગ્યા છે સાત્ર એડ-”૪ શિલાવેખમા ભગવાન્‌ 
ખુદ્ધનુ પ્રમાણુ આપનામાં આવ્યુ છે પણુ ખુદ્ધના પરમાણુ 
ઉપરથી જ અશોકના નીતિવિચારાો ઘડાયા છે એ વાત 
નિસશય છે ખોૌદ્ધધર્મના પુમ્તઝોતા અશેક જાતે 
અભ્યાસ ડરતો! અને ડેટવાક શિવાલેખાની શેવી પૃગેપૂરી 
ખોદ્ધધર્મના સાહિત્યને અનુસગ્તી જ છે ખૌદ્ધધર્મને 
અતુમરીને પાતાના ઉપદેરે! ઘડાયલા છે એવુ અરેોકને 
હાગતુ એટલે ખીજીુ કોડ પણુ પ્રમાણુ આપવાની એને 
જરૂર જણાતી નહિ 


"૧૮૮ મહારાજા 


એનો ખીજે ઉપદેશ એ હતો કે મનુષ્યના પોતાના 
એહિક તેમજ આસ્રુષ્મિક કલ્યાણુને 
૩, પરિશ્રમ. સાટે સતત પરિશ્રિમની જરૂર છે. એ 
સતત પર્થ્રિમ લેવામાં આવે તો 
મનુષ્ય પોતાની જ મેળે પોતાનું” કલ્યાણુ સાધી શકે છે, ખીજ 
ધર્મોમાં, પાપથી સુક્ત થવાને માટે અને અવિચળ સુખ 
મેળવવાને માટે ઈશ્વરકૃપા આવશ્યક ગણુવામાં આવી છે, 
પણુ ખૌદ્ધધર્મમાં તેમ નથી. એ પર્મમાં ઈશ્વરના 
અસ્તિત્વના વિચાર પણુ કરવામાં આવ્યો નથી. 
“અશ્સવર#માં જણાવવામાં આવ્યુ છે તે પ્રમાણુઃ-- 
“આપણે જાતે "પાપ કરી છીએ, 
આપણે જાતે ડુઃખ ભોગવીએ છીએ, 
આપણે જાતે દૃષ્કૃત્યથી ટૂર રહીએ છીએ, 
આપણે જાતે વિશ્ુદ્ધિને મેળવીએ છીએ. 
આપણા સિવાય આપણુ કોઈ હિતકર્તા નથી; 
આપણા સિવાય કોઈ આપણુ' હિત કરી શકે 
એમ નથી; 
આપણે જ તે પંથ ઉપર વિચારવાનુ* છે; 
ખુદ્ધા તો માત્ર આપણુને સાર્ગનિરેષેશ કરનારા છે.” 
અરોકે જે ધર્મનો ઉપદેશ આપ્યે! છે તેતુ' સ્વરૂપ 
આપણે ન્ેયું. અશોક પોતે પાછળથી 
રન્યાસન અને ભેખ ખૌદ્ધધર્મના સ'ઘમાં દાખલ થયો 
હતો એ પણુ આપણે ઉપર 
"જણાવી ગયા છીએ. આ ઉપરથી એણે રાજ્યાસનને। ત્યાગ 


અચેોક ૧૮૯ 


પર્યૌ હતે! એવુ” આપણુ સમજવાતુ નથી; કારણુ કે એના 
શિલાલેખો! ઉપરથી જ આપણુને માક્ષમ પડે છે કે એલે 
શન્યની લગામ કદી છોડી દીધી નહોતી. આપણે 
ઉપર જેઈ ગયા છીએ તે પ્રમાણે એને પ્રાચીનમાં 
માચીન શિલાલેખ, જે એણે રાજન તરીકે જ પકટ કર્ચ 
હતો, તેમાં એણુ જણાવ્યુ છે કે “વર્ષ કરતાં વધારે. 
વખત થયાં હુ ખૌદ્ધધર્મના સ'ઘમાં દાખલ થયો છુ.” 
એણે ન્યાં સુધી રાન્‍્ય કીધુ ત્યાં સુધી ધર્મની સર્વોપરી 
સત્તા એના જ હાથમાં હતી એમ મિ. વિન્સેન્ટ સ્મિથ 
કણે છે :-*117૦0081૦0૬ 115 ત્લઇુળ 110 :૯તાણલતે પલ. 
૦૩10૦૩ ૦ ઊલ્ળત 0 ઘોડ ઊપ ત્રળવ 
12૮લિ0ઉલ ૦ (1€ *્વિધા” એના રાજ્યના છેલ્લા 
દશ વર્ષના શિલાલેખોામાં પણુ ધર્મના રક્ષણુ વિષેની 
એની કાળજી એટલી જ જેવામાં આવે છે અને 
ખદ્ધધર્મના અતુયાયીઓમાં કલહને પ્રવેશ ન થાય તેને 
મણે એલે ખાસ નિયમો ઘક્યા હતા. એના એક 
શિલાકેખમાં એણે પોતાને વિષે “મગધદેશનો રાજા' એ 
શખ્દો વાપર્યા છે અને ખૌદ્ધધર્મના પવિત્ર ચન્થોામાંથી 
સાત કૂકરાએ ચૂંટી કાઢીને રાજા તરીકે એ ક્કરાએ 

#* આ વચનને માટે શિલાલેખોાઃમાથી પૂરતો આધાર મળતા 
જણાતો નથી. રાન્ન તરીકે ધર્મતે એ આશ્રય આપતા. અન્ય 
ધમના અનુયાયીઓને પણુ એનુ* રક્ષણુ મળતુ" અને દાન પણુ 
મળતુ, બોહ્ધમ પર એને! વિશેષ પક્ષપાત હોવાથી તેને એના 


આથ્રયને તયા એની સ'ભાળનો ખાસ લાભ મળતો. એથી. 
જાઈ વિરોષ અથમાં આ વચન સત્ય જણાતું નથી. 





અશેઇ ૧૯૧ 


નિયમોતુ' પાલન કર્ઝુ' હોય અને તેની સાથે સાથે રાન્ય* 
"પણુ રૂડી રીતે ચલાવ્યું હોય એ અસભવિત નથી. 
અશેાકના ભાઈ વીતારોકે પણુ ભિક્ષુપણુ” રવીકાર્ુ” હતુ 
અને રાજમહેલ તરફ્થી તેને સિક્ષા સઆપવારમાં આવતી 
હતી એવી જે દ'તકથા છે તે ઉપરથી ષણુ માલમ પડે 
છે ફે રાજાઓ ભિક્ષુ તરીકે રહી શકે એવી વ્યવસ્થા તે 
વખતે સહેલાઈથી કરી શકાતી હતી, વળી સ'ધમાં 
એક વખત દાખલ થયા પછી સધમાંથી નીકળી 
શકાય જ નહીં એવુ' પણુ નહોતુ ખ્રહ્ાદેશ અને લામાં 
હાલ પણુ ઘણુ માણુસો થોડા વખતને માટે સ'ઘમાં 
દાખલ થાય છે અને વળી પાછા નગરજને તરીકે જીવન 
ગાળતા થાય છે. આ પ્રેમાણુ જે સાધારણુ માણુસાથી 
પણુ થઈ રાકે તે! રાળએથી તતો એ પ્રમાણે વધારે 
સહેલાઈથી થઈ શકે એ ખુલ્યું જ છે. ગમે તેમ હોય, પણુ 
એટલુ તેપ નષ્કો છે કે ખૌદ્ધધર્મના “અનુયાયી (ભિક્ષુ !) 
તરીકેનાં તેમ જ હિન્ડુસ્તાનના શહેનશાહ તરીકેનાં કર્તવ્યો 
અશોક એકી વખતે ખજાવતે અને એ કર્તન્યે ખજાવર્તા 
કઈ પણુ ચુંચવણુ આવતી હરો તો તેને એ ગમે તે 
રસ્તે પણુ દૂર કરતે. ક 
અશે।કે ઉપદેશેલા પર્સતું સ્વરૂપ કેવુ" છે અને. 
ભિક્ષુ તેમજ શાન્ત તરીકેનાં 
ધ્રાર્મિક પ્રવાસ વિરોધી કર્તવ્યો એણે કેવી રીતે 
ખન્વ્યાં હરો તે વિષે આટલે! 
વિચાર કરીને અશે।કતા જીવનની સુખ્ય સખ્ય વિગતો 


૧૯૨ મહારાજા - 


તરક હવે આપણે પાછા વળીએ. ઇ. સ. પૂ, ૨૬૧માં 
એના જીવનમાં અગત્યનો ટ્રેરફાર થયો. એ વર્ષમાં 
એણે ખૌદ્ધપર્મ' સ્વીકાર્યો અને ઉપાસક તરીકે એ પર્મને 
રક્ષણુ આપવાના, એ ધર્મનો પ્રચાર કરવાના, અને એ 
પર્મ ઉપદેશવાના એઘે પ્રયત્ન કરવા માંડ્યા, અને ત્યાર 
પષછી અદી વર્ષ રહીને એ ખદ્ધધર્મના સંઘમાં દાખલ 
થયેઇ મૃગયાવિહારનો એણે ત્યાગ કર્ચો, અને “ધાર્મિક 
ગ્રવાસે” એણે કરવા માંય્યા-'ધર્મચાત્રા એણે કરવા માંડી. 
એટલે સુધીની હકીકત આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ. 
ફેટલાક સ્તંભ ઉપરનાં લખાણ! ઉપરથી આપણુને માલમ 
પડે છે કે ગૌતમ બુદ્ધની જન્મભૂમિ, કનકસુનિ-જે 
ખુદ્ધનો આગલે! અવતાર હતો-તેનો સ્તૂપ, એવાં કેટલાંક 
સ્થળે એ જેઈ આવ્યો હતેદ. “આત્નાવ્તવરાન' નામની 
સસ્કૃત કથા ઉપરથી પણુ- એવુ* માલમ પડે છે કે 
ઉપશુપ્ત નામના આચાર્યની સાથે રહીને કપિલવસ્તુ, 
શુદ્ધગયા આગળતુ' બોધિવૃક્ષ, કાશીનગરી આગળનું 
શ્રષિપત્તન અથવા સારનાથ, શ્રાવસ્તી આગળનો મઠ, 
આનન્દને સ્તૂપ વગેરેનાં એલે દર્શન કર્યા” હતાં, આ 
કપચુપ્તાચાર્ય ખરેખરા ગૈતિડાસિક સુરુષ હોય એ બનવા, 
જૈગ છે. પાછલા સમયમાં જેમ હેમચન્દ્રે કુમારપાળ રાજાની 
પાસે જૈનપર્સ સ્વીકારાવ્યો હતો તેસ આ ઉપગુપ્તાચાયે 
અશોક રાજાની પાસે ખૌદ્ધપર્મ સ્વીકારાજ્યો હરે. ઇ. સ. 
જ ૨૫૯માં સૃગયાવિડારનો ત્યાગ અને ધાડિક ગ્રવાસાની 
સરૃઆત કરવા ઉપરાંત અરોાકે વધારે સહત્ત્વનુ* કાર્ય એ 


અરેોક ૧૯૩ 


કર્ઝું કે ઠામ ઠામ ખૌદ્ધધર્મતો ઉપદેશ આપવાને માટે 
આણે માણુસો સોકલવા માંડ્યાં. દક્ષિણમાં છેક લકા સુધી 
એ માણુસો! ગયાં હતાં. એટલેથી જ સન્તોષ ન માનતાં 
હિન્દુસ્તાનની પેલી તરફ સીરિયાના રાજ એન્ટિયોડસ, 
ઇજ્ત્ટિના રાજા ટૉલેમી, ઉત્તર આક્ષિકામાં સાઈરીનના 
જાજા ચંગસ, મૅસિડાનિયાના રાજા એન્ટિગોનસ, અને 
એપિરસના રાજા સિકદ્ટર એ સર્વના સુલકોમાં એલે 
ધર્મોપદેશકોને મોકલી આપ્યા.હ ધર્મ પ્રસારને માટે આવે 
ભગીરથ પ્રયત્ન જગતૂના ઈતિહાસમાં કોઇએ પણુ કર્યો 
નથી. એ પ્રયત્નનુ' ફળ એ થયુ કે આખા હિન્દુસ્તાનમાં 
અને લ'કામાં જ નહિ, પણુ આખરે ખ્રહ્મદદેશ, સિયામ, 
ચીન, કોરિયા, જાપાન, મ ગોાલિયા, ટિબેટ, અને એશિયાના 
ખીજા અનેક દેશોમાં એ ધર્મ દાખલ થયે. આમાંના 
કેટલાક દેશોમાં એ ધર્મ અશોકના મૃત્યુ પછી સૈકાઓ 
વહી ગયા પછી દાખલ થયો હતો એ ખરૂ, પણુ એ 
પર્મ મોડો વહેલે પણુ આમ અનેક દેશોમાં દાખલ થયો 
તેતુ' મૂછ કારણુ એ જ છે કે મહારાજ અશોકે આએ 
પર્મને ટેકો આપ્યો અને એ ઘર્મ હિન્ડુસ્તાનતા અસુક 
પથનો જ ધર્મ હતે તેતુ' ગૌરવ વધારીને તેને આખા 
જ્ગતૂનો ધર્મ ખનાવી રીધે. પર્મતા અનુયાયીઓની 
સખ્યા તરફ જ આપણે લક્ષ આપીએ તે કદાચ એ 

કે મહેલમાંથી અશોકે હુકમ આપ્યો હતો તે મહેલનાં 
ખ'ડેયેરા પાટલિપુત્રમાં હાક મળી આવ્યાં છે, એ મહેલને સો 
સ્ત'ભ હતા એમ જણાય છે. 





૧૯૪ સહારાના 


પ્ર્મતે જગતૂતે! મોટામાં મેપ્ટો ધર્મ આપણુને ગણુવે 
પડે. રોમના રાજા કૅૉન્સ્ટેન્ટાઈને જેવી રીતે ખ્રિસ્તી 
ધર્મના પ્રસારને ઉત્તેજન આપ્યુ તે જ પ્રમાણે હિન્દુસ્તાનના 
રાજા અશોકે ખૌદ્ધધર્મના પ્રસારને ઉત્તેજન આપ્યું, ફેર 
સાત્ર એટલો હતો કે કૉન્સ્ટેન્ટાન રાજાએ ધર્મના 
ઉત્તેજનના કાર્યમાં જે આગળ પડતે! ભાગ લીધો તે 
જેવળ ધામિકતાને લીધે નહિ પણુ કેટલાંક રાજદ્વારી 
કારણને લીધે હતુ ત્યાર અશોક રાજાને પોતાના 
પર્મકાર્યમાં પ્રેરનારૂ બળ તેના દૃદયમાં જ હતુ ધીરે 
પધ્રીર્‌ એની પર્મ ઉપરની શ્રદ્ધા વધારે ને વધારે મજબૂત 
અની ગઈ હ્તી અને તેને પરિણામે જ એ ધર્મના 
“પ્રસારને અર્થે પોતાની ખુદ્ધિનું અને પોતાના દૃદયનું' 
સઘછુ' ખળ એણે સમર્પી દીધુ', અને" ખાસ કરીને એ 
કાર્યમાં જ એણે પોતાની સઘળી શન્યસત્તાનો 
ઉપચેગ કર્ચ. 
લ'કાની પ્રજાએ ખૌદ્ધધર્મ કેવી રીતે સ્વીકાર્યો તેના 
વિષે હિન્ડુસ્તાનની અને, લકાની 
લ'કામાં બૌહ્ધમષતો પ્રવેશ અનેક દતકથાએ છે તે ઘણી 
ર ચમત્કારભરી છે. એ દતકયાએઓ 
એતિહાસિક ટઘિએ કઈ પણુ અગત્યની નથી. 
અશોકનો ભાઈ મહેન્દ્ર હવામાં ઊડીને લ'કા ગચો 
અને પહેલા જ પર્મોપરેશની અસરથી લકાને 
રજત અને લકાની પ્રન્તનાં ચાળીસ હજાર માણસો 
ઔદ્ધ પર્સ સ્વીકારતાં થઈ ગયાં, વળી લ'કાની રાણી 


ત્અરોક ૧૯૫ 


અને તેની પાંચસો પસિચારિકાએ ખૌદ્ધધર્મના સઘમાં 
દાખલ થવાને તત્પર ખની ગઈ અતે એ કાર્યને માટે 
સ્રીની જરૂર હોવાથી અશોક રાજાએ ખાસ પોતાની સુત્રી 
સધમિત્રાને લકામાં મોકલી એ સઘળી હકીકત ફેઈથી 
પણુ માની શકાય એવી નથી. ખૌદ્ધધર્મ એટલી ખધી 
ઝડપથી તો લ'કામાં નહિ જ દાખલ થયો. હોમ. પણુ 
એ ધર્મ ત્યાં કેવી રીતે દાખલ થયો તે વિષે કોઈ પણુ 
ગઔૈતિડાસિક પ્રમાણા આપણુતે જડી આવતાં નથી. 
“અશોકના શિલાલેખો ઉપરથી તે! આપણુને એટલી જ 
ચોક્ક્સ માહિતી મળે છે કે અશેક તરક્‌થી 
કેટલાક પર્મોપદેશકોને લકા સુધી મેકલવામાં 
આવ્યા હતા. મિ. વિન્સેન્ટ સ્મિથને તો અચોકને 
સઘમિત્રા નામની પુત્રી હતી ખરી કે નહિ તે વિષે જ 
શક છે. એ વિદ્ધાન્‌ કહે છે કે “ સઘમિત્રા' એ નામ જ 
જેડી કાઢવામાં આવેલુ' જણુય છે. સંઘની મિત્ર એટલે જ 
એ નામનો અર્થ છે. વળી ફોઈ પણુ શિલાલેખમાં એ 
સ'ઘમિત્રા વિષે કથન કરવામાં આવ્યુ' નથી, એટલે સ'ધમિત્રા 
'ખર્ખરી થઈ ગઈ હતી ફે કેમ તેજ શક પડતું છે, 
પ્રોક્રેસર ઓલ્ડનખર્ગ તો એટલે સુધી કહે છે કે મહેન્દ્ર 
અને સઘમિત્રા એ બેક વિષેની હછીકત તદ્ન જેડી જ 
“હાઢવામાં આવેલી છે. એ બેઉ વિદ્ધાનાના મત એવે છે 
ઝે ખૌદ્ધધર્મતુ' જે વિશાળ સાહિત્ય લામાં હાલ અસ્તિત્વ 
“ધરાવે છે તે મગધરેશની સાથેના સીધા સસ્ગન્ધથી નહિ, 
પણુ હિન્દુસ્તાનની ખીજી ગ્રજાએઃના રીર્થ કાળના પરિચિયને 


શહ મહારાજા 


પરિણામે જ ઉત્પન્ન થયુ હરો. પાંચમાં સૈકામાં ફા હ્યાન 
નામના અને સાતમા સૈકામાં હ્રૂન સંગ નામના ચીન 
સુસાફ્રાએ જે કઈ કછુ છે તે ઉપરથી માલમ પડે છે 
જે તેઓના વખતમાં છેક દક્ષિણના છેડા સુધી ખૌટ્ધધર્મ તે. 
સારી રીતે પ્રચાર થયો! હતે, અને હન સગના લખવા 
ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે કે ચાલ, દ્રાવિડ અથવા પદ્ટવ 
વગેરે દક્ષિણુનાં રાજ્યોમાં ખૌદ્ધધર્મના સ્તૃપો એના વખતમાં. 
અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા, વળી કાવેરીની દક્ષિણુમાં આવેલા 
પાંચ્ય દેશમાં ઈ. સ. ૬૪૦માં ધર્મની શી સ્થિતિ હવી 
તે વિષે લેખ લખતાં હરન સગે શેનું પણુ જણુવ્યુ' છે 
જે “આ નગર (? સુર )ની પૂર્વ દિશામાં એક જૂને 
“સઘારામ' (મઠ) છે તેના ચોક અને આગલે ભાગ 
“ગલી છોડવાઓથી ઢ'કાઈ ગયેલો છે, માત્ર તેની દિવાલે! જ 
રડી છે. આ મઠ અશે।કરાજના નાના ભાઈ મહેન્દ્રએ 
ખ'ધાવ્યો હતે. એની પૂર્વમાં એક સ્તૂપ છે તેની ભવ્ય 
દિવાલે હવે પૃથ્વીમાં દટાઈ ગઈ છે અને માત્ર ઉપરનું 
શિખર જ જ્ેવામાં આવે છે. આ સ્તૂપ અશેાકરાે 
પોતે ખધાવ્યો હતે.” નવ સેકાઓ વીત્યા પછીઃ પણુ 
અશે।ક અને એના ભાઈની હકીકત દક્ષિણુ દેશમાં ફેવી 
ચોઇ્કસ જળવાઈ રહી હતી તે હ્રૂન સંગના આ લખાણુ 
ઉપરથી જણાઈ આવે છે, અને કાવેરીની દક્ષિયુના એક 
સડમાં મહેન્દ્ર વસતો હતોઃ એવુ" પણુ એ લખાણુ ઉપરથી 
જણાઈ આવે છે. મહેન્દ્ર મગધરદેશથી હવામાં ઊડીને. 
કા ગયો એવી દૃતકથાના કરતાં અ મઠ આગળથી 


અશેાક ૧૯૪૭ 


એ લકા ગયો એ કલ્પના વધાર સભવિત લાગે છે. 
ન્યાં જઈને પણુ એક જ પર્માપદેશથી ચાળીસ હતળાર 
સાણુસોને એ ખૌદ્ધધર્મ' નહિ જ ખનાવી શક્યો હોય. 


ત્યારે અરોકનો નાનો ભાઈ મહેન્દ્ર સ્મથવા 
સહિન્દ નામનો હતો અને લકામાં 

દાસીપુત્ર કે ભાઈ ? ખૌદ્ધધર્મ નો પ્રચાર કરવાના કાર્યમાં 
તેભ ઘણે! આગળ પડતેદ ભાગ 

લીધો હતે એ વાતમાં કઈ સશય જેવુ' નથી, હિન્દુસ્તાનની 
અને લાની ઇતકથામાં જે સરખાપણુ' છે તે ઉપરથી 
અને હિન્ડુસ્તાનના તેમ જ લકાના શિલાલેખોમાં એનુ” 
નામ વાંચવામાં આવે છે ત્તે પરથો એતુ* અસ્તિત્વ 
નિવિવાદપણે સિદ્ધ થાય છે. પણુ લ'કાની દંતકથાર્માં એ 
મહેન્દ્રને અશોકનો દાસીયુત્ર કહેવામાં આવ્યે! છે તે 
ખરૂ જણાતુ' નથી. ઉત્તર હિન્દુસ્તાન અને દક્ષિણ 
હિન્ડુસ્તાનમાં, પાટલિસુત્ર અને કાંચી બેઉ સ્થળોએ, જે 
દૃતકથા પ્રચલિત છે તે ઉપરથી, તેમ જ પાંચમા સૈકામાં 
ફા! હ્યાન અને ઈ. સ. ૬૪૦માં દૂન સ'ગે જે લખ્યુ' છે 
તે ઉપરથી, સહેન્દ્ર એ અશોકનો દાસીચુત્ર હતો એ 
વાંત ખોટી ઠરે છે. હ્ૂન સંગને કાંચીમાં લંકાના કેટલાક 
સાધુએ (ભિક્ષુએ) મળ્યા હતા તેએએ ખૌદ્ધધમ' લકામાં 
જેવી રીતે દાખલ થચે। તે વિષેની કથા એની આગળ કહી. 
હુતી, પણુ તેઓએ મહેન્દ્રને અશોકના દાસીપુત્ર તરીકે 
નહિ પણુ નાના ભાઇ તરીકે જ વણુંગ્યો હતેદ ખરી 


૧૯૮ મહારાજ્ટ 


હકીકત શી હતી તેને માટે સ્વાભાવિક રીતે પાટલિપુત્ર,. 
જે મગધદેશની રાજધાનીનું રહેર હતુ', ત્યાંના લોકોની 
પ્રચલિત માન્યતા ઉપર આપણે વિશેષ આધાર રાખી. 
શકીએ, અને ફા હ્યાન ઈ. સ. ૪૦૦માં ત્યાં ગયો હતે! 
ત્યારે, એણે અરોકકતા સાધુ થયેલા ભાઇ વિષેની હકીકત 
સાંભળી હવી. એ ભાઇનુ' નામ મહેન્દ્ર હતુ' એ વાત 
હ્રૂન સગે જણાવી છે. કેટલીક દૃતકથાએમાં એનુ 
વીતાશોક અથવા વિગતાશોક એવુ નામ પણુ જણાવવામાં. 
આવ્યુ' છે, પણુ હિન્ડુસ્તાન અને લ'કાના શિલાલેખને 
આધારે મહેન્દ્ર અથવા મહિન્દ એ જ એનુ ખરૂ' નામ હતુ 
એવા નિર્ણય ઉપર આપણે આવી શકીએ છીએ. * 


સહેન્દ્રએ સાધુપણુ' સ્વીકાર્યુ” એમાં કાઈ પણુ અસ્વાભાવિક 
નથી. રાજનું સૃત્યુ થતાં જ્યેષ્ઠ 
મહેન્દ્ર શેખ ગુત્રતે રાજગાદી મળે અને ખીજા 
સુત્રો ધામિક જીવન ગાળે એવુ 
હિન્ડુસ્તાનમાં ઘણી વખત બન્યુ છે. ત્રો. જંકોખી કહે છે 
મમાણેઃ--1118 ડઝાત્તધઇ31 ૦૦૪૦૯૦ 1પ વવ, ]05૬ 35 
પાટ 00૮ 1ત 100080 €૧૫0011૦ ૦€૦૫૧ત્તંલડ, 5૯૯1005. 
8૦ ઊઘ ૦તિદત્વ્વે ત પલત 41 (16 તાઉઉંબ્ત 
70૫૫૪૯૮ ૭૦05.” ગ કારણુથી, સહેન્દ્રએ પાર્મિક 
જીવન સ્વીકાર્યુ" હતુ' એવુ” માનતાં આપણુને સકોચ 
રાખવાનુ કારણુ નથી. 


અશોક ૧૯ 


એ મહેન્દ્રની હકીકત છોડીને હવે પાછા આપણે 

અચે।ક તરફ વળીએ. રાન્ટયાભિપેક 

શિલાલેખ પછીના તેરમાં અને ચૌદમા વર્ષ માં 

(ઇ. સ. પ્‌. ૨૫૭-૬ માં) અરોાકે 

ખૌદ્ધધર્મના વિરોષ પ્રસારને માટે ઘણા પ્રયત્ને કર્યા અને 

ગનેક શિલ્ષાલેખા પ્રસિદ્ધ કર્યા. એ જ અરસામાં ખૌદ્ધ 

સ'પ્રદાયની બહારના આજીવક # ચોગીએના ઉપયોગને 

સાટે ગયાની પાસેના ડુંગરોમાં આવેલી કીમતી શુફાએ! 

એણે ગર્પણુ કરી અને જહેર ઉપદેશને માટે પાંચ પાંચ 

વષે અમલદારોએ ધામિક પ્રવાસ કરવા નીઠળી પડવુ 

એવે! હુકમ એણે ખહાર પાય્યૉ. નાના મોટા સઘળા 

અમલદારોને એણે એવો પણુ હુકમ આપ્યા કે જ્યાં 

ન્યાં તમે જાએ ત્યાં ત્યાં તમારી સાધારણુ ફરજે 

બજાવવા ઉપરાંત ધર્મ પ્રસારની વિશેષ ક્રજ બજાવવાનુ* 

પણુ તમાર ભૂલવું નહિ.” આ સઘળા હુકમોને ખરાખર 

જાહેરમાં લાવવાને માટે પણુ એણે ચોક્કસ વ્યવસ્થા 
ફ્રીધી હતી. 

જાજ્યાભિષેક_ પછીના ચૌદમા વર્ષમાં (ઈ. સ. 

સ્પદ્માં ) ખીજું' અગત્યતુ' કામ 

ધર્માધિકારી એલે એ કીધુ કે “પર્સન” 

એ નામના ખાસ અમલદારો 

_શૈભુ નમ્પા પર્સ સચ્ગ-ધી સથળી આઝાએ બરાબર 

*આ આજતવકાના ૧. બાહાણુ અને ર. અબ્ાહાણું એવ” 


ખે વિભાગ હતા એમ જણાય છે. ખાહાણુ આજવકે 
અધાહાણુ આજવકેઃ તે જેન જતિઓ, હ વે. વાગી, 


૨૦૦ મહારાજા ી 


પળાય છે કે નહિ તેની દેખરેખ રાખવી એ આ અમલદારેતુ' 
કામ હતુ. હાલ કેટલાંક દેશી રાજ્યોમાં જેવા 
શ્ર્માધિકારી'ઓ નીમવામાં આવે છે તેવા આ અમલદારો 
હતા. એ અમલદારોના હાથ નીચે ખીજા પણુ અમલદારે 
નીમવામાં આવ્યા હ્તા તેઓ “ઘર્સચુસ્ર” એ નામથી 
ઓળખાતા, 


ત્યાર પછીના વર્ષમાં, “રાજ્યાભિષેક'નદ પરમાં વર્ષમાં 

(ઈ. સ. પૂ. ૨૫૫ માં ), અરોફે 

અન્ય લેખો કેરીથી “આગલા ખુદ્ધ” કનકસુનિનો 
સ્તૂપ વધારે સોઢો કીધો. 

'શજ્યાભિષેક'ના વીસમા વર્ષષ્માં (ઈ. સ. પૂ. રપન્માં ) 
અશોકે આજીવકોને ત્રીજી ગુક્ા અર્પણુ કરી; અને 
ત્યાર પછીના વર્ષમાં (ઈ. સ. પૂ. ૨૪૯માં) 
ઉપર આપણે જણાવી ગયા છીએ તેવાં તેવાં સ્થળાએ 
એણુ પામિક પ્રવાસ કર્ચો, 'શજ્યાભિષેક'ને સત્તાવીસમે 
વર્ષે (ઈ. સ. પૂ, ૨૪૩માં) એણે સ્ત'ભ ઉપર 
કોતરેલા એક લેખ પ્રકટ કર્યા તેમાં દરેક માણસે 
અસુક ધર્મ સ્વીકારવાની જરૂર વિષે એણે ઉપદેશ આપ્યો. 
તારીખ સાથને છેલ્લામાં છેલ્લે શિલાલેખ ઈ. સ. પૂ.ર૪રને 
છે તેની દસ કલમો છે, અને ધર્મના પ્રચારને સારે પોતાના 
રાજ્ય દરમ્યાન પોતે શાં શાં પગલાં ભર્યા” હતાં તે તેમાં 
જણાવવામાં આવ્યુ છે. ખીજ કેટલાક લેખો ટૂંકા ટૂંકા 
છે અને તે પાછળથી લખાયલા જણાય છે. સારનાથનેઃ 


અચક ૨૦૧ 


શિલાલેખ છે તેમાં ધર્મની ખાખતમાં કલહ કરનારાઓની 
શિક્ષા નછી કરવામાં આવી છે અને પર્મની ખાખતમાં 
તતફરાર દાખલ થવા ન દેવાનો રાજાનો નિશ્ચય જાહેર 
કરવામાં આવ્યો છે. પાટલિષુત્રમાં એ જ વખતે બૌદ્ધ- 
શ્વ્મીએની એક સભા મળેલી કહેવાય છે, એટલે સારનાથના 
ગશિલાલેખને એ સભાની સાથે કઈક સમ્બન્ધ હોય 
એ ઘણુ' સંભવિત જણાય છે. લંકાનાં સુસ્તફેમાં 
એવુ જથાવવામાં આવ્યું છે કે બાદ્ધધર્મીએઓની સભા 
અશોકના 'રાન્ત્યાભિષેક' પછી સોળ અથવા અરાડ વર્ષ 
રહીને મળી હતી, પણુ તે ભૂલભરેકુ' જણાય છે, કારણું કે 
જાજ્યાભિષેક' ના ૨૮ મા વર્ષ પહેલાં નને એ સભા મળી 
હેત તે! જે શિલાલેખમાં પોતાના રાજ્ય દરમ્યાન પર્મ- 
પ્રચાર્તે માટે કરવામાં આવેલાં કાર્યોની ગણુત્રી કરવામાં 
આવી છે તેમાં એ સભા વિષે લખવામાં આવ્યા વગર 
રહેત નહિ. એ છેલ્લા શિલાલેખ પછીના દસ અગિયાર 
વર્ષમાં ગમે ત્યાર બાદ્ધધર્મીઓની સભા મળી હોય ગએ 
સ'ભવિત છે. એ સભા પર્યનેો! વિરોધ શમાવવાતે મળી 
તી એવુ કહેવામાં આવે છે તે ને ખર્‌' હોય તે 
સારનાથના શિલાલેખમાં એ સભાનો ઠરાવજ દાખલ 
ફરવામાં આવ્યો છે એવા અતુમાન ઉપર આપણે આવી 
શકીએ, અને એ સઘળા નાના શિલાલેખો રાજ્યનાં 
છેવટનાં વર્ષોમાં જ લખાયા હોવા નેઈ એ એવા ચોપ્કસ 
નિર્ણય આપણાથી થઈ શકે. 


૨૦૨ મહારાજા 


અશેકના રાન્યના સુખ્ય સુખ્ય બનાવાની તારીખે! 
આવવાનુ' કઢાળાભરેલું' કામ 
પશુજીવનની પવિત્રતા હવે પૂર્‌ થયું છે. જેની તારીખો 
આપી શકાચ એમ નથી એવી 
કેટલીક હકીકતો જણાવવાતુ'જ હવે ખાક્ી રહે છે. 
પશુજીવનની પવિત્રતા એ અશેકને સ્ુ'ખ્ય સિદ્ધાન્ત 
હતો એ આપણે જેઈ ગયા છીએ. એ સિદ્ધાન્ત _ 
અશોકે મથમથી જ સ્વીકાર્યો હતે એમ નહોતું. એના 
રાન્‍્ત્યના આરભનાં વર્ષોમાં એ માંસાહાર પણુ છૂટથી 
કરતો હતો. પાછળથી એણે એ માંસાહાર ઓછે કર્યો 
અને 'રાન્‍્યાભિષેક'ના તેરમા વર્ષથી તો, એણે માંસાહારનો 
સ'પૂર્ણુ ત્યાગ કર્યો. રાજધાનીના શહેરમાં થતા પશુયસોા 
એણે ખધ ફીધા અને માંસનો જેમાં છૂટથી ઉપચોગ 
કરવામાં આવત્તો હોય એવા ઉત્સવો ઉજવવાની પણુ એણે 
મનાઈ જીધી. ખૌદ્ધધર્સ સ્વીકાર્યા પછી ખે વર્ષ રહીને 
એણે ગૃગયાવિહારનાો ત્યાગ કર્યો છેવટે પ્રજાના 
ઉપચોગને માટે 'પશુવધ વિષેના સખત નિયમો એણે 
ઘડ્યા. અસુક અસ્ુક 'પશુએની હિસા તો કદી પણુ 
કરવી નહિ એવો એણે હુકમ આપ્યો, અને જે પશુએની 
હિંસા કરવાની તદ્ન ખ'ધી એણે ન કીધી તેના સસ્મન્ધમાં 
પણુ એલે ફેટલાક પ્રતિષેધ મૂકયા. કેવી રીતની હિંસા 
થઈ શકે અને કેવી રીતની હિંસા ન થઈ શકે તેના 
પણુ એણે કાયદાઓ બાંધ્યા, અને હિંસા ન કરવાના 
ચોથ્કસ દિવસે! પણુ એસ ઠેરવ્યા. આ સઘળા નિયમોનું” 


અરોક ૨૦૩ 


પાલન કરાવવા જતાં એને ઘણી સખ્તાઈ વાપરવી પડી 
હરે એમાં સશય નથી. મોક્ષને અર્થે પશુયત્ની જે 
વખત્તે જરૂર મનાતી હતી તે વખતે એ સખ્તાઈ 
મજાવર્ગને અસહય લાગ્યા વિના ભાગ્યે જ રહી હરો. એ. 
નિયમોત્તુ' પાલન ખરાખર થાય છે કે નહિ તેની દેખરેખ 
_ શાખવા માટે ખાસ ધર્માધિકારીએ નીમવામાં આવ્યા 
, હતા અને તેઓને પોતાની ફરજ ખજાવવાતું આગ્રહ 
પૂર્વક વારવાર કહેવામાં આવ્યું હતું તેને પરિણામે ચાડી 
ખાનાશઓની સખ્યા ઘણી વધી ગઈ હશે અને પ્રજાજનેદ 
ઉપર ભારે જુલમ ગુર્જ્યો હશૅ. નાનામાં નાના જીવની 
પણુ હિસા ન કરવી એ સિદ્ધાન્ત એકલા બાદ્ધધર્મમાં જ 
છે એવુ કઈ નથી. જૈન પર્મમાં એ સિદ્ધાન્ત એથી 
તણ વધારે સખ્ત રીતે પાળવામાં આવે છે, અને ખ્રાહ્દાણુ 
પર્મમાં પણુ અડિંસાધર્મની પ્રશસા નહાતી થતી એમ 
નહોતુ. સુનર્જન્મનો સિદ્ધાન્ત ઘણા પ્રાચીન સમયથી 
હિન્ડુસ્તાનમાં મનાતો આવ્યો હતે, અને એ સિદ્ધાન્તને 
પ્રતાપે દેવ અને ગધર્જ, સુર અને અસુર, માનવી અને 
પશુ, ર] પ્રાણીમાત્ર એકબીજાની સાથે નિકટના 
સસ્ખન્ધથી નેડાયલાં રહે છે. આ પ્રમાણું અહિંસાનો. 
પર્મ કઈ નવે! નહોતો, પણુ પ્રન્નના દરેક માણુસની પાસે. 
એ પર્મ પળાવવો, પછી તે માણુસની ધર્મવિષયક માન્યતા 
ગમે તે હોય, એ નિશ્ચય તો ખરેખરા નવીન જ હતે! 
અને એ નિશ્ચયથી પ્રજાજનોને કેટલાક વખત સુધી. 
ઘણે ત્રાસ ઉપન્યા વગર નહિ રહ્યો હોય; પણુ આખરે 


જ 


૨૦૪ મહારાજ 


એ નિદશ્ચયને અડુસસ્તુ' વર્તન રાખતાં તેઓ શીખ્યા અને 
મન, વચન, અને કર્મથી અહિસાધમેને તેએ સેવતા થયા. 


બ્રાણીમાત્રનુ' જીવન પવિત્ર છે: એ સિદ્ધાન્તની 

પાસે મૂકી શકાય એવા ખીને 

શુશ્ર્યા " સિદ્ધાન્ત એ છે કે “માણુસ 

માસે પોતાનાં માતપિતાની, પોતાના 

સુરખ્ખીએની, અને પોતાના શુરુની સેવા કરવી? આ 

*સિદ્ધાન્ત વિષે પણુ અરેો।ડતા શિલાલેખામાં સ્થળે સ્થળે 
લખવામાં આવ્યુ છે. 


અશેષ્ના શાત્ત્યમમ ઝીણામાં ઝી જન્તુતુ' જીવન 

જેટલુ' પવિત્ર ગણુવામાં આવતું 

“માનવજીવતની પવિત્રતા તેટલુ” માનવજીવનને" પવિત્ર 
ગણુવામાં આવતુ' હતું કે નહિ 

એ એક અગત્યનો પ્રશ્ન છે. એક દતકથા એવી છે કે 

અશે।કે મૃત્યુની શિક્ષા તદ્ન કારી નાંખી હતી, પણુ એ 

દંતકથા ખોટી છે એમ એના રિલાલેખોા સિદ્ધ કરી આપે 

છે. એના કાયદાએ ઉપરથી જણાય છે ફે મૃત્યુની * 

શિક્ષા કાઠી નાંખવાનો વિચાર અશોકના મ; 3 

આવ્યો નહોતે.. ખૌદ્ધધર્મ પાળનારા ખીન્ત 

એને પણું મૃત્યુની શિક્ષા આવશ્યક અને - * 

હોય એવુ' જલાય છે. એના રાજ્યના ર 

. ઉ: સ. “૫: સ્ટઝમાં) એણે એવી આત્તા 


અશોક ૨૦૫* 


હતી કે જેને મૃત્યુની શિક્ષા ફરમાવવામાં આવી હોય 
એવા દરેક કેરીને ત્રણુ દ્વિસસો અવકાશ આપવે કે એ 
વખતમાં ખીજી ડુનિયામાં જવા માટેની એ તૈયારી કરી 
શકે. આ પ્રમાણે મૃત્યુનો ત્રાસ કંઈક એછે કરવો 
એટલુ જ એનાથી થઈ શષ્યુ% પણુ મૃત્યુની શિક્ષા એણે 
તદ્ન કાઢી નાંખી નહિં. પશુજીવનના કરતાં માનવજીવનની 
ક્મિત આ પ્રમાણે ઓછી આંકવામાં આવે છે તેનુ' ખર્‌' 
ક્રારણુ ફદાચ એ જ હશે કે માનવી પોતાના હૃષ્કૃત્યને 
માટે જવાબદાર છે અને ખીન' પ્રાણીએ પોતાનાં કર્મની 
સાધુતા અસાધુતા સમજતાં ન હોવાથી તે કર્મોને માટે 
તેએ જવાબદાર નથી, અશેક પછીના સમયમાં પશુવધની 
શિક્ષા તરીકે મતુષ્યવધ ક્રમાવતાં હિન્ટુ રાજાએ! અચકાયા 
નથી, અને અશેપકે પણુ એવી સ'ખ્તાઈ નહિજ વાપરી 
હાય એવુ' આપણાથી કહી શકાતુ નથી. 


ધર્મના વિષયમાં દદાર ખુદ્ધિ રાખવી અને 
મતમતાન્તરને શાન્તિથી સહન 

મતાન્તર્સદિષ્યુતા કરવા એ ઉપદેશ પણુ અશેાફના 
શિલાલેખોમાં સ્થળે સ્થળે જુસ્સાદાર 

રીતે આપવામાં આવ્યો છે. એ ખાખતમાં પણુ એના 
વિચારો ધીર ધીરે આગળ વધતા ગયા હોય એમ જણાય 
છે. એના એક આરંભના રિલાલેખમાં એણુ જણાવ્યુ 
હતુ કે “ મારા સતત પરિશ્રમને પરિણામે, હિન્ટુસ્તાનમાં 
સર્વત્ર જે લોકો સાચા ગણાતા હતા તેએ (એટલે 


૨૦૬ મહારાજા 


બ્રાહ્મસૂે) અને તેમના દેવતાએ ખોટા ઢર્યા છે.” 
ભવી પર્મના ઝતુનવાળી ભાવા લોકપ્રિય ભાગ્યે જ થઈ 
શકે. એવી ભાષા વાપરવી એ ડહાપણુભરેલુ” નથી એવુ 
ધીર્‌ ધીર અશોકના સમજવામાં આવ્યુ હશે. નિઃસશય 
એવી ભાષા એણે ફરીથી કોઈ પણુ સ્થળે વાપરી નથી, 
અને ષછીથી-એ વર્ષમાં પણુ-એના જે શિલાક્ષેખા પ્રકટ 
થયા તેની રૈલી તદ્ન જૂદા જ પ્રકારની છે. એ શિલાલેખોમાં 
ખૌદ્ધધર્મના તેમ જ ખ્રાહ્ાણુધર્મના સાધુઓને ભિક્ષા 
આપવાતુ' ફરમાવવામાં આવ્યું છે, અને કહેવામાં આવ્યુ 
છે કે “પ્રનનાં સઘળાં માણુસો, પછી તે ગમે તે ધર્મ 
પાળતાં હોય, પણુ તે મારાં ખાળકેો છે.” વળી એ 
શિલાલેખામાં પ્રનજનોને ફિખામણુ આપવામાં આવી છે 
કે “તમારા બન્છુઓ ખીજ ધર્મ પાળતા હોય તે! પણુ 
તમારે તેઓના ધર્મની નિન્ટા કરવી નહિ.” એ કહે છે કે 
“ર૬ ધર્મમાં કઈ કંઇ પણુ સાર્‌ જ હોય છે અને કેઈ 
પણુ ધર્મ ન માતે એવા સુરુષ કરતાં ગમે તે ધર્મ પણુ 
શ્રદ્ધાથી માનનારો સુરુષ ઈશ્વરની આત્તાને અતુસરનારા 
છે.” ઈ. સ. પૂ. ૨૪૩ ના શિલાલેખમાં તે1 એથી પણુ સ્પષ્ટ 
રીતે એસે કલ્યુ' છે કે “હરેક માણુસે અસુક પરમ પોતાના 
તરીકે સ્વીકારવો જ જેઈએ.” વળી એ કહે છે કે “સઘળા 
પર્મનાં માણુસો તરક હુ” સમાન દૃષ્ટિથી ત્તેઈ છુ કારલુ 
સઘળા પર્મો પ્રત્યે જૂટે જૂદે પ્રકારે મને માન 
છે. તે છતાં પણુ પોતે જે પર્સને માનતેઃ હેય તે 
અર્મને વળગી ર્હેનું એક મારા મત પ્રમાણે ખરેખરી 


જમશે।ક ૨૦૪ 


અગત્યની વસ્તુ છે.” એના વિચારો આવા ઉદાર હતા, 
ત્તે છતાં પણુ જૂઠા જૂઢા વર્ગનાં માણુસોના વ્યવહારને 
માટે એણ ઘણા સખત નિયમો કીધા હતા એ આપણે 
ઉપર નુ જ છે. 


પર્સના વિષયમાં અશોકની જે ઉદાર ખુદ્ધિ હતી 
તે વિષે વિચાર કરતાં એટલુ 
એ સમયના ધ્મૌ આપણે ઘ્યાનમાં રાખવાતુ છે કે 
જે ધર્સો તરફ એ ઉદાર વૃત્તિ 
એણે રખી હતી તે હાલના ધર્મો જેવા પરસ્પરભિન્ન 
નહોતા. ઈસુ ખ્રિસ્ત, કે મહમ્મદ પયગબર, કે ઝરથેસ્તના 
પર્મો એના વખતમાં અસ્તિત્વ ધરાવતા નહોતા. ખૌદ્ધધર્મ 
અથવા જૈતધર્મ સિવાયનો ખરો સુવ્યવસ્થિત ધર્મ 
એક જ હતે અને તે બ્રાહ્ાણુધર્મ હતો. એ પર્મના જૂદા 
જૂદા પાપમાં કેટલાક સમાન અશે! હતા, #₹ ઉદાહરણુ 
તરીકે સુનર્જન્મનો સિદ્ધાન્ત એ હિન્ડુધર્મના લગભગ 
ખધા જ પથોને માન્ય હતે. બૌદ્ધધર્મ અતે જૈતપર્મ 
એ પણુ અગાઉ માત્ર હિન્ડુધર્મના જ પથે! હતા--માત્ર 
હિન્દુ સુધારક ક્લિસ્ુફ્રોનાં જ દર્શન હતાં--પણુ ધીર ધીર 
મૂળની ક્લિસુક્ીની સાથે દતકથાતુ' તત્ત્વ ઉમેરાતુ” 
ગયુ' અને એ પથોને આખરે સ્વત'ત્ર ધર્મોતુ' સ્વરૂપ 
માપ્ત થયું, 

# જુએ પ્રો મેકડોનવકૃત “મસ્ત સાહિત્યનો ધ્તિદાસ”, 

પૂ. ૫૧૦-૫૨૪. 





૨૦૮ રી મહારાજા 


આ કારણુથી એ જૂદા જૂદા ધર્મોમાં જે સમાનતાના 
અશેદ હતા તે અશોકની દૃષ્ટિ 
સમાનતાના અંશ ખહાર નહાતા આત્મસંચમ અને. 
વિશુદ્ધિ એ દરક પર્મને ઉદ્દેશ 
હતો એવુ' એનાથી જેઈ શકાતું હતુ એટલે 
ખૌદ્ધધર્મીઓની સાથે સાથે જૈનપર્મીઓને અને 
થાહ્યણુધર્મીઓને પણુ જૂદી જૂરી રીતે માન આપવુ' એમાં 
એને ક'ઈ પણુ અયોગ્ય જણાતુ' નહિ. ખૌદ્ધધર્મીઓને 
માટે એ મોટા સટ મઠ વગેરે ખ'ધાવતો તેની જ સાથે 
આજીવક સાધુઓને માટે વિશાળ ગુકફાએ તૈયાર કરાવતાં 
અને તેની અરને ભાગ પણુ દર્પણુના જેવો ચકચકીત 
કરાવતાં એ સકોચ રાખતો નહિ, અને તે ઉપરાંત જૈતેો 
અને ખ્રાહ્ાણાને એ સુષ્કળ દાન પણુ કરતો હરો એમાં 
સશય નથી. કાશ્મીરમાં તે છ્ાહ્દાણુધર્મનાં દહેરાંએ અશોકે 
પોતે ખ'ધાવેલૉ અથવા તેને જીર્ણોદ્ધાર કરેલો તેનાં નામ 
“પણુ જાળવી રાખવામાં આવ્યાં છે. એવી જ રીતે એની 
પછીના સમયમાં પણુ હર્ષ'વગેરે અનેક રાજાઓએ ધર્મના 
વિષયમાં અત્યન્ત ઉદાર ખુદ્ધિ રાખી હતી. 
અશોકના શિલાલેખો સસ્ખન્ધી એક વાત ખાસ દૈયાત 
એચે એવી છે, અને તે એ છે કે 
બૌદ્ધમના સિદ્ન્તો ખૌદ્ધધર્મના સિદ્ધાન્તો વિષે એ 
શિલાલેખોમાં બડુ કહેવામાં આવ્યુ 
નથી, પણુ નિત્યના વ્યવહારને માટે ઉપયોગના જે નિયમો 
તે વિષે જ સ્થળે સ્થળે ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે: 


અચેોક ૨૦૯ 


ઉદાડરણુ તરીકે જસ (એટલે મનુષ્યના આગલા જન્મનાં 
સારાં નરસાં મૃત્યોના પરિણામ તરીકે એને ખીન્ત જન્મમાં 
સુખદુઃખ મળે છે એવે સિદ્ધાન્ત), સર્તાળ (સાધુ સુરુષને 
પ્રાપ્ત કરવાની અન્તિમ સ્થિતિ) એવા એવા વિષયો 
સમ્ખન્ધી અચેકના ચિલાલેખોમાં સ્પટટ ઉલ્લેખ કરવામાં 
આવેલા જણાતા નથીં. પણુ તે ઉપરથી એમ સમજનવાતુ” 
નથી કે એ સિદ્ધાન્તો એને માન્ય નહોતા. જર્સ, સિર્તાળ, 
સુતસસ્ત, સ્તમ એ સર્વમાં એ માનતે! હતોઃ એવુ” 
આડકતરી રીતે સૂચવનારાં અનેક પ્રમાણા એના 
શિલાલેખોામાંથી મળી આવે છે, પણુ વ્યવહારમાં મૂકી 
શકાય એવા નિયમો આપવા એજ એના શિલાલેખોને 
હેતુ હોવાથી એ સિદ્ધાન્તો વિષે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાં 
આવ્યા નથી. 
સુણ્યનાં કાર્ય કરવાની કરજ વિષે પણુ એણે 
અનેક શિલાલેખોમાં કલ્યું છે, એ 
પુર્યનાં કાર્ય જાતે ઘણાં સુણ્યનાં કાર્ય કરતે, 
લે.કોના આરામને માટે એલે 
વિશાળ વૃક્ષો સ્થળે સ્થળે રાષાવ્યાં હતાં, કૂવાએ! 
ખોહાબ્યા હતા, અને સોટા રસ્તાએ ઉપર ઠામ ઠામ 
વિશ્રામભુવનો ખ'ધાવ્યાં હતાં. માંઠાએની માવજ્ત તરક 
પણુ એલ ખાસ લક્ષ આપ્યું હતુ' અને આરોગ્યની 
રક્ષાને અર્થે જરૂરનાં વનસ્પતિએ। ઉછેરાવવાની એ ખાસ 
સ'ભાળ રાખતેદ હતેદ. એના કોઈ શિલાલેખમાં “સ્પિતાલ* 
વિષે કહેવામાં આવ્યું” નથી, પણુ તે પરથી એના વખતમાં 


૨૧૦ મહારાજા 


ઇસ્પિતાલ નહાતી એવુ માનવુ” ભૂલભરેલુ' છે. * 
શમેની પછી ૯૫૦ વર્ષ રહીને ચીનનો સુસારૂર ફા 
ડ્રાન ન્યારે પાટલિષુત્રમાં ગયો! હતે ત્યારે ત્યાં આગળ 
એક ઇસ્પિતાલ હતી અને તેમાં મફત દવા ફરવામાં 
આવતી હતી. એ ઈસ્પિતાલનો પાયો કદાચ અરેોકના 
વખતમાં જ ન'ખાચો હશે. 
નીતિના ઊંચામાં ઊંચા આદર્શ બઅરેો!કે પોતાના 
શિલાલેખોમાં મૂકયો. એ આદર્શમાં 
નીતિતો ઉચ્ચ આદથ' વિશેષતા એ છે કે માનવખન્ધુ 
તરફ જ નહિ, પણુ પ્રાભ્‌ીમાત્ર 
તરફ આપણે કરને ખજાવવાની છે એ વિચાર ઉપર 
એમાં ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, એ વિચારો 
ખૌદ્ધધર્મની અસર ને લીધે જ ઉત્પન્ન થયા છે એમ 
નથી. એ વિચારો બૌોદ્ધધર્મના પહેલાં અસ્તિત્વમાં જ 
નહોતા એવુ' કઈ નહોતુ થ્રાહ્ણુધર્મમાં પણુ એ વિચારો 
હુતા. પણુ ખ્રાહ્દાણુધર્મના અતુયાયીઓમાંથી કેટલાક 
સામાન્ય છુદ્ધિએ અગમ્ય એવા સર્વાત્મભાવના સિદ્ધાન્તમાં 
સમશશુલ રહેતા અને કેટલાક યજ્તાદિ કર્મૌ કરવામાં જ 
સર્વસ્વ અપર્ણું કરતા તેવે વખતે ભગવાન્‌ ગતમ છણુટ્ડે 
#* ઝતા એક શિલાલેખમાં ૧. મનુષ્યાચિકિત્સા અને ૨. 
પરાચિકિત્સા એશુ યોજેલી તે વિષે ઉશ્ત્ેખ છે. દરદીએને સારા 
કરવાની વ્યવસ્થાનું જ આ લેખ વડે સૂચન થાય છે, એ વ્યવસ્થાને 
અંગે નદારમામથી ઔષષિએ ગણાવીને રોપાવવાતી એને 
કાળજ રાખેધી એમ એ લેખમાં જણાવ્યું છે. 


“અરજ ૨૧૧ 


નીતિના વિચારોને વધારે આગળ આણ્યા અને જગત્‌ 
ઉપર મહાન્‌ ઉપકાર કીધો. અશોકે પોતાના શિલાલેખો 
ત્રકટ કરીને એ નીતિનિયમાને વ્યવહારમાં મૂફાવવાના 
ચાશ્કસ મા? લીધા અને ખૌદ્ધધર્મના પ્રસારતે માટે 
“ભગીરથ શ્રમ લઈને લોકોને વધારે ને વધારે નીતિના 
માર્ગ તરક દોરવ્યા. એ દૃષ્ટિથી નેતાં અશોકે પણુ 
"જગત્‌ ઉપર જેવો તેવો ઉપકાર નથી ડીધો એવુ સર્જ 
ફોઈને કબૂલ કરવુ" જ પડરે. ખરેખર અરોક જેવા 
સાધુચરિતિ વીર નરની ભરતખડના વીસ મહાન્‌ સુરુપોમાં 
ગણુના કરવામાં આવે એ સર્વથા યોગ્ય જ છે. 
અશોકના છેલ્લા શિલાલેખો પરથી પર્મ' વિષેના 
કલહેા શાન્ત કરવામાં, ધમતુ' 
અશોકનો અમલ રક્ષણુ કરવામાં રોકાયલેો એ 
જણાય છે. એ ડ્યારે મરણુ પામ્યો, 
જયાં આગળ મરણુ પામ્યો એ વિષેં જાણુવાતું આપણી 
પાસે કઈ પણુ સાધન નથી. એણુ ૩૬-૩૮ વર્ષ સુધી 
શાન્ય કીધુ' હતુ' એવુ' સુરાણા ઉપરથી જણાય છે. 
ન્લ'કાની તાંધપોથીઓમાંથી પણુ એણે ૩૪ વર્ષ શાજ્ન્ય 
કરેલુ' એમ માલમ પડે છે. એને. રાજ્યાભિષેક ચાર વર્ષ 
"રહીને થયો હતો! એ વાતને સ્મરણુમાં રાખીએ તો. એણે 
૪૦-૪૧ વર્ષ સુધી રાન્ય ડીધુ' હોવુ' નેઈએ એવા 
અતુમાત ઉપર આપણે આવીએ. એ વર્ષો કયાં તે 
ગાક્કસ કહી શકાય એમ નથી, પણુ મિ, વિન્સેન્ટ સ્મિથ 


જેટલાક વિચારને અન્તે એવા નિર્ણુય ઉપર આવે છે કે 


૨૧૨ જ મહારાજા 


ઈ, સ. પૂ. ૩૨૨માં ચન્દ્રગુપ્ત રાજ્યાસન પર ખેઠો,, 
૨૯૮માં બિન્દુસારને રાન્ય મળ્યુ ૨૭૩માં અરોકે 
રાજ્ય કરવા માંડયું, ચાર વર્ષ રહીને એટલે રર્લ્માં 
એનો “રાજ્યાભિષેક થચો, અને ૨૪૨માં એતુ 
મૃત્યુ થયુ, 
એના વશનજે વિષે ખટુ અગત્યની હકીકતો 
જાણુવામાં આવી નથી. શિલાલેખો માં. 
અશોકના વ'રજેો અશોકના અનેક ગુત્રપૌબ્રો વિષે. 
લખવામાં આવ્યુ છે, પણુ તેમાં 
નામ તો! એક જ સુત્ર(તીવરેતુ' જેવામાં આવે છે. એ 
ચુત્રનુ' શુ' થયુ” તે જાણુવામાં નથી. એના પૌત્ર દશરથ. 
વિષે પુરાણમાં લખ્યું” છે, તે ખરેખરા જૈતિહાસિક- 
સુરુષ હતો એમ જણાય છે, કારણુ કે ગગા પાસેના. 
નાગાર્જીની પર્જતે!માં એના શિલાલેખ નતેવામાં આવ્યા છે, 
એના પિતામહની પેઠે એલ પણુ આજીવકે।ને કેટલીક. 
ગુકાએ અર્પણુ કરી હતી. પશ્ચિમ ડિન્દુસ્તાનના જૈનોમાં. 
વળી એવી માન્યતા છે કે એનો. (અશોકને) સગ્રતિ 
નામને પૌત્ર હતો. વેશે જૈન પર્મને ઉદાર આશ્રય આપ્યો 
હતે અને જૈન પર્મના પ્રસારને માટે સમળ પ્રયત્નો 
કીધા હતા. અચોકે જેમ બૌહ્ધધર્મને અશશ્રય આપ્યો તેમ 
સગ્રતિએ જૈનધર્મને આશ્રય આપ્યો. કદાચ એમ હોય કે 
અરોકતે દશરથ અને સ'પ્રતિ નામના બે પૌત્ર હોય અને 
તેમાંના એકે પૂર્વમાં અને બીજાએ પશ્ચિમમાં રાન કર્યુ” 
હોય. પણુ આ સમ્મન્ધમાં કઈ પણુ ચાપ્કસ મમાણેપ. 


અચેક ક ૨૧૩ 


“આપણી પાસે ન હોવાથી કેવળ અતુમાન ઉપરાંત ફઈ 
“યણુ વધારે આપણે કરી શકતા નથી. 
દશરથની પછીના વશજેનાં નામ જૂદા જૂદા 
સુરાભુપમાં જૂદાં જૂદાં જલાવવામાં 
પછીના વ'શશ્ને આવ્યાં છે, પણુ ૧૩૩ અથવા 
૧૩૪ વર્ષ પછી એ વરા નાણુદ 
શયો એટલુ તો જૂદાં જૂદા સુરાસ્‌ામાંથી એકસરખુ* મળી 
આવે છે. ચન્દ્રશુપ્તને! રાજ્યાભિષેક નને ઈ. સ. પૂ. ૩૨૨ માં 
થચો હોય તો! ઈ. સ. પૂ. ૧૮૫ માં મૌર્ય વ'શનો અન્ત 
આપ્યો હોવો સ્‍ેઈએ. પાછલા મૌર્ય રાજાઓ પહેલા ત્રણુ 
જેવા યશસ્વી નહોતા અને ચન્ટ્રશુષ્ત, ખિન્ટ્ુસાર અને 
અશેક એ ત્રણુ રાજાઓએ ૯૦ વર્ષ સુધી જે વિશાળ 
રાજ્ય ઉપર પોતાનો અમલ ચલાવ્યા હતે તે ત્રીજા રાજ 
*(અશેકક)ના મૃત્યુ પછી ભાંગી પડયુ” અને તેના નાના 
“નાના ભાગલાઓ પડી ગયા એ વાત ત્તો ઉઘાડી છે. 
'એવુ' કહેવાય છે કે મૌ્યવ'શનો છેલ્લે રાજા બુહદ્રથ 
હતો તેને પુષ્યમિત્ર સંગ નામના સેનાપતિએ મારી 
નાંખ્યો અને પછી તે રાજ્યની ગાદી પચાવી બેઠો, આ 
ગમાણુ અશોકના પછી અડધા સૈકામાં રાજ્યનો અમલ 
સર્ચવ'શના હાથમાંથી ગયો] તોપણુ અસોકના વ'શજેએ 
આઠેક સેકાએ સુધી સ્થાનિક સરદારા તરીકેની સત્તા 
ભોગવેલી જણાય છે, કારણુ કે છૂન સગે લખ્યુ' છે કે 
સારા આગમન પહેલાં થાડા વખતે ઉપર જ પૂર્ણુવર્મા, જે 
સગધનો રજ હતો અતે અશોકનો છેલ્લો વશજ 


૨૧૪ મહારજા અશોક 


હત્તેઇ તેશું ખગાળાના રાજા શશાંકે ઉખેડી નાખેલું” ગયાઃ 
આગળનું બોધિવૃક્ષ પાછું રપ્યુ' હતુ, આ ખતનાવેદ 
ઈ. સ. ૬૦૦ પછી થોડા વખતમાં બન્યા હતા. 


આ પ્રમાણે અચેોકને! ઈતિહાસ પૂરો થાય છે. 
અચોકનુ જે ચિત્ર આ નિખ'ધર્મા 
ઉપસ'હાર આલેખવામાં આવ્યુ છે તે ઝાંખુ” 
છે, અને ન્યાં સુધી બૈતિડાસિક 
વિગતોની વિશેષ રેખાઓ એમાં ઉમેરી શકાય નહિ ત્યાં 
સુધી એ ચિત્ર એવુ' ઝાંખુ' જ રહેશે. પણુ એ ઝાંખા 
ચિત્ર ઉપરથી પણુ મૂળ આકૃતિની રમણીયતાના કઈક 
ખ્યાલ આપણુને આવી શકે છે. એ ઝાંખુ" ચિત્ર પણુ 
આપણા ચિત્તને પ્રસન્ન કરે છે, આપણા દૃદયમાં ઉન્ઞત 
ભાવોને ભરે છે, આપણા આત્માને પ્રફુલ્લ ખનાવે છે. એ _ 
ઝાંખા ચિત્ર ઉપરથી પણુ અશેકકને ભરતખડના વીસ 
મહાન્‌ સુરુષેપમાંના એક, એટલુજ નહિ પણુ આખા 
જગતૂના મહાન્‌ રાજાએ માંને; એક કહેવાતે આપણે 
શક્તિમાન્‌ થઇએ છીએ, મિ. વિન્સેન્ટ સ્મિથ, જેના. 
ફીમતી ગ્રન્થને આધારે આ નાનકડો નિબ'ધ લખાયો છે, 
તેના શખ્દોમાં કહીએ તોઃ-“1ઝેઝા ધ૦૫ી પ૦ [1010૪૯ 
8૯ 1ળ 10277 ૦ 1 વૈલધ્મંડ, ઘંટ 1છુપત્ટ 0 4/ડબત 
ધર્મા: તળ 11010૫1ત્016 813૦0 10 ધઈૌલ૦ 31 રબ 
ધોલ ઇુત્વ્યધ્ય્ડ 0ુડ 820019 ૬૦ 507.” 


“વસનત”, શ્ાલ્ગુન, સ. ૧૯૬૯) 


મહવિ દયાનન્દ સરસ્વતી 


દીક્ષારભના આ સંગલ ગ્રસગે ખ્રહ્યચારીએને 
કંઈક પ્રેરણી મળે એવા ભાષણુની અપેક્ષા રહે એ 
સ્વાભાવિક છે, પણુ મને લાગે છે કે કોઈ ભાષણુકર્તાના 
ઠાલા ઉપદેશમાત્રથી જેટલી અસર થાય તેના કરતાં 
ચુરુકુલના જેવી અનેક સેવાભાવી સંસ્થાઓ જેની 
કલ્યાલુકારી ઉન્નત ભાવનાઓ તુ” મૂર્ત સ્વરૃપ છે તે પ્રતામી 
સુરુષના ઝાંખા નિર્દેશમાત્રથી પણુ આપણુ સર્વને પ્રોત્સાહન 
અને પ્રેરણા મળી શકરો. એ પ્રોત્સાહન અને પ્રેરણા 
મેળવવાનો અતુકૂલ પ્રસંગ મને રોધી આપ્યો તે મહલ 
માંરા જૂના મિત્ર અને આપની સંસ્થાના ઝુખ્યાધિષ્ઠાતા 
શ્રીયુત પરછુભાઈ શર્સાને હુ' આભાર માતુ છુ. 
ખ્માચર્યનો મહિમા તમારે જાણુવો છે ર ખાળલગ્નનો 
ગ્રતિખધ કરનારા કાયરો ઘડાતાં 
બ્રહ્મચર્ય મહિમાં જેમને વ્યથા થતી હોય તેવા 
- & રૂહિસિસ્તોના રેોરબકોરમાંથી એ 
જ્ઞાન તમતે નડિ સાંપરે:“ખાળકખાળડીઓનાં લગ્ન 


૨૧૮ મહષિ દયાનન્દ 


કરવાના લ્હાવા તેઓના લૂ[ટાઈ ગયા છે, એટલી એક ખાખતની 
જે સ્વત'ત્રતા તે પણુ તેઓની હણાઈ ગઈ છે, આફત 
તેઓના શિર પર ઝઝુમી રહી છે. એ આક્તમાંથી પ્રભુ 
તેમને ઉદ્ધારશે, કે નિર્માલ્ય અને નિસ્તેજ થયેલાં આર્ય 
સન્તાનાની હણાઈ રહેલી પ્રાણુશક્તિને અત્યન્ત અનર્થકારક 
રૂહિઓના જ'જીરમાંથી એ ઉદ્ધારશે તે તો એ જ માત્ર 
જાણે | અજ્ઞાનમાં અને અજ્ઞાનથી ઉદભવેલી રૃઢિઓમાં. 
જકફડાયલા જીવનને સુક્તિ અપાવવાની ધગશ રાખીને 
સતત પ્રયત્નશીલ રહેનાર, વેદના પવિત્ર ગ્રન્થનો આધાર 
લઇને એ મુક્તિને માટે ચાછ્ુ ઝુબેશ ઉઠાવનાર કોઈ 
મહાપુરુષ ગુજરાત કે બૃડટદ્દ ગુજરાતની ભૂમિ ઉપર 
પાક્યો! હોય તે; તે એક જ, અને તે ગયા સૈકામાં થઈ 
ગચેલા મહર્ષિ દયાનન્દ સરસ્વતી, કૌપીન માત્ર 
ધારણુ કરનારી, કદાવર શરીર અને લવ્ય લલાટથી 
વિભૂષિત એ તેજલી આકૃતિ તમારાં મનશ્ચક્ષુ સમીપ ખડી 
કરે, કાતુ વ્કતુના પલટાતા રંગોને એકસરખી સ્થિરતાથી 
સત્કારનારા, ટાઢતડફાની ઉપેક્ષા રાખનારા જીવનની 


સરસ્વતી ૨૧૯ 


તોકકલ્યાણુની સિદ્ધિને અયેરે ગૃહસ'સારના અને. 
પિતાની વૈભવસમૃટ્ટ્‌ના ત્યાગ કરવાની અને મડના 
મહત તરફથી કે ઉદેસુરના મહારાણા તરફ્થી મૂફાયલી. 
લાલચોને ફગાવી દેવાની એની સ'લ્પશક્તિની સ્થિરતાને. 
તમે ધ્યાનમાં લાવો, શાસ્રાર્થને માટે સ્થળે સ્થળે ભેગી 
થતી સભાઓમાં એના શિર પર ભારે જેખમા હોવા 
છતાં અને લેકાપવાદ, ગાલિપ્રદાન, પત્થર અને ઈંટાળાએના 
વરસાદ, દ'ડાઓના પ્રહાર, વારંવારના વિષપ્રયોગાો એવુ” 
એવુ અનેક પ્રકારતું કષ્ટ ભોગવવા છતાં એભુ દાખવેલી 
સત્યનિષ્તતા, મષ્કમતા, અને નિડરતાનો તમે વિચાર 
ખાંધો, વિરોધ કરતારા શત્રુઓ પ્રત્યે પણુ પોતાના સ્વીકૃત. 
નામને સાર્થક કરે એવી એણે દાખવેલી અદ્ભુત 
દયાલુતાનાં અને “અમાર્‌' કામ તો માનવીઓને ખ'ધનમાંથી 
સુપ્ત કરાવવાતુ' છે, ખ'ધનમાં મોકલવાનુ' નહિ' એ. 
પ્રાસંગિક વચનોદ્વારા પ્રકટ થતી એના આદર્શની ઉચ્ચતાનાં. 
મૂડ્યાંકન કરો, અને એ સઘળા કરતાં પણુ વધારે, 
પર્મસુધારણુ, સમાજસુધારણા અને રાષ્ટ્રસુક્તિ માટેની એની 
કેવળ નિઃસ્વાર્થ ખુદ્ધિથી ચાલી રહેલી પ્રવૃત્તિને તમે. 
નિહાળે, અને પછી કહો કે બ્રહ્મચર્યના પ્રતાપનુ' આવુ' 
ઉજ્જવલ ટૃષ્ટાન્ત તમારાં નયન સમક્ષ ખડુ' હોવા છતા 
આ્રદ્યચર્યતુ' માહાત્મ્ય સમજવાને માટે ખીજ ચાની. 
અપેક્ષા તમને રહે છે. 


૨૨૦ સહૃષિ દયાનન્દ 


એ માહાત્મ્ય વેદના સત્રામાં વર્ણુવાયું” છે, 
ઉપનિષદની આભ્યાયિકાઓમાં 
શ્રુતિનુ' મ્રમાણુ નિરૃપાયુ' છે, ધર્સશાસના ગ્રન્થામાં 
ઉપદેશાયુ છે. વર્ષોનાં વર્ષા સુધી 
'બ્રહ્મચર્યનુ' એકધારૂ' સેવન કર્યા પછી જ ખુદ્ધિની 
'નિર્મલતા અને વિશુદ્ધતા પ્રાપ્ત થયે શિષ્યોને 
'ઉત્તમ જ્ઞાન માટેનો અધિકાર પ્રાપ્ત થતો આપણે 
'ઉપનિષરોમાં નિહાળીએ છીએ, જયનત વઝરીએેસ છમ્વઃ 7 
એવુ પઢનારા ત્રષિજ્િનિઓઆ ખળની ઉપેક્ષા કરનારા નહોતા, 
અને એ ખળનો આધાર બ્રહ્ાચર્યના પાલન ઉપર જ રહ્યો 
છે એવુ' પણુ તેએ સમજતા હતા. ખ્રહ્મચર્યથી જ પ્રાપ્ત 
થતા એ ખળ ઉપર ખુદ્ધિની ગ્રહણુશક્તિ તેમ જ ધારણુ- 
“શક્તિનો આધાર છે એમ પણુ તેઓ માનતા હતા. જૂદા 
“જૂઠા આશ્રમોના વિભાગથી જીવનના જૂદા જૂદા કાળ ' 
સકખીન્તથી અલગ જ થઈ ગયેલા હોવાથી વિધાર્થી જીવન 
ગાળનારો ખાળક અખ્રહ્યાચારી હોય એવી વર્ત્સાન સમયમાં 
“અતિ સામાન્ય થઈ પડેલી કઢ'ગી સ્થિતિનો તે વખતે 
ખીલકુલ સભવ જ નહેોતે. સૈષ્કિક બ્રહ્મચારી અને 
'્રહ્માચારિણીએન। ભન્ય આદ્રા પણુ તે વખતે અપરિચિત 
નહોતા, અને બ્રહ્મચારિણી વિષે આપણું બોલીએ છીએ 
ત્યારે પ્રસંગોપાત્ત આપણે એટલુ” પણુ ઉમેરીશું કે વૈટિક 
સંસ્કૃતિના એ સુરાતન કાળમાં સ્રીસ'માન અને ઔ કેળવણીની 
પશુ જે વ્યાપકતા નતેવાર્માં આવે છે તે આપણુને ગૌરવ 
પઉત્પન્ત કર એવી છે. વેદના મ્રદ્રષ્ટાએમાં-ત્ડવિએ માં 


સરસ્વતી ૨૨૧ 


સ્રીઓનાં નામ પણુ આપણા નેેવામાં આવે છે. એ સમયની. 
વિદુષી સન્નારીઓ તરીકે સુલભા શતેયી અને ગાર્ગી 
વાચક્નવીનદે નામ તે; અત્યન્ત પરિચિત થઈ ગયાં છે, 
અને વિદ્વાનોની વાટસભામાં એવી વિડુષી સન્નારીઓ 
હાજરી આપતી, એટલુ'જ નહિ પણુ આધ્યાત્મિક વિષયની 
ઊ'ડી ચર્ચામાં રસભર્યો ભાગ લેતી એ ઉપનિષદ્ગ્રન્થાના 
કયા વાચકને અજાણ્યુ' છે ? 
વૈદ્કિ સક્કૃતિતાં આ મનોહર તત્ત્વોને મહિ 
દયાનન્દ સરસ્વતીએ સહર્ષ અપનાવી 
વૈવાધ્યયનનો અધિકાર લીધાં. મત્રોના પડનપાઠનનોા 
અધિકાર સ્ત્રીઓને માટે પણુ 
એમણે સ્વીકાર્યો. અગ્રેજી કેળવણીને અભાવે પશ્ચિમની. 
સ'્કૃતિ સાથે સીધા પરિચયમાં એ આવ્યા નહોતા, 
ફાન્યમાં થચેલુ' રાજ્યપરિવર્તન અને તે અ'ગે પૂર ન્‍ેશમાં 
મચરી રહેલા સમાનતાના નિદ્ધાન્તો વિષે ઝાઝું એમના 
વાંચવામાં પણુ નહિ આવ્યું હોય, છતાં કુદરતી રીતે જ 
એ સમાનતાના તત્ત્વને એમના ઉદાર દૃદયે માન્ય તરીકે 
સ્વીકારી લીધુ' હતુ. વેદાધ્યયનને માટે આીએને। અધિકાર 
જેવે! સ્વીકાર્યો] તેવા જ શૂદ્દોનાો અધિકાર સ્વીકારતાં પણુ 
એમને લેશ પણુ સકાચ જણાયો નહિ. જેમને “શૂદ્ર 
ફહીને સખોધવામાં આવે તેતે ઉત્તમોત્તમ જ્ઞાન સાટેનુ* 
અધિકારી પણુ ગણી શકાય એ ઉપનિવદ્ની સંગીન અતે 
સપ્રમાણુ હકીકતે એમતે આ નૂતન વિચારના પ્રસાર માટે 
અતુમૂળ સામગ્રી પૂરી પાડી હશે એ નિ"સ'દેહ છે. 


૨૨૨ મહિ દયાનન્દ 


હિન્ડુ પર્મની એમની ભાવના વિશાળ હતી. 
રસેોડાંની જ પ્રવૃત્તિઓમાં એનો 
હિન્દુ ધર્મની ઉન્નત ભાવના સમાવેશ થઈ જાય એવી સ'કુચિત 
ભાવના એમને માન્ય નહેતી. 
આભડછેટમાં એ માનતા નહોતા. સમય સમયના પલટાતા 
રંગને અતુકૂલ થઈ શકે, ઇતર સંસ્કૃતિના સળળ સ'ઘર્ષને 
મક્કમપણે ઝીલી શકે, એ તત્ત્વનાં સ્વીકાર્ય તત્ત્વોને 
સહેલાઈથી અપનાવી શકે અને વધારે સમૃદ્ધ જીવન જીવી 
શકે એવી અદ્ભુત શક્તિ એ ધર્મમાં રહેલી છે એમ 
એને ચશસ્વી ઈતિહાસ પૂરવાર કરી રહ્યો છે એ ખીના 
મહાષિ દયાનન્દ સરસ્વતીની ન્તલુ ખહાર હોય એ સ'ભવિત 
નથી. હિન્ડુ ધર્મ માનવજાતિના અગ્નુક સાંકડા સસુદાયને 
માટે નહિ, પણુ સમગ્ર માનવજાતિને માટે છે એવુ એ ી 
માનતા હતા. હિન્દુ ધર્મનાં ગૂઢ તત્ત્વાને ઉકેલવાનો જે 
પરિશ્રમ ઉડાવે, હિન્ડુ ધર્મની ઉદાર ભાવનાઓને જે ઝીલી 
શકે, હિન્દુ ધર્મની આત્માનુ” શ્રેય સાધનારી વિશાળ અને 
સમૃદ્ધ સાધતસામગ્રોને જે સમજી શકે અને પિછાની 
શકે તે સર્વનો હિન્ટુત્ત ઉપર સ્વાભાવિક અધિકાર છે 
એવુ' એમણે સ્વીકાર્યુ, અને એવા ઈતરધર્મીઓને પણ 
જુદ્ધિ” આપીને એમણે અપનાવી લીધા. એમના સમયમાં 
ધમપલટો કરવાને પ્રેરે એવાં પરપર્મનાં વિષવિલાભનેઃ 
હાલના કરતાં પણુ વિશેષ હતાં. કાચી સમજનાં માણુસો! 
એ વિષવિલોભનોમાં ક્સાતાં, અને પાછળથી પસ્તાતાં. 
એ પસ્તાવો! ગમે તેટલો સાચા દિલનો અને ઉગ્ હાય. 


સરસ્વતી ૨૨૩ 


તેપપણુ ડિન્ડુ ધર્મની તે વખતની પ્રચલિત માન્યતા 
અનુસાર હિન્ડુ ધર્મમાં એને પુન સ્નીકાર ઘવાનો લેશ 
પણુ સભવ નહેતેદ. ભૂવાં પડેલાં પશુઓને સીધા રાહ 
પર લાવનારી ફોઈ પણુ શપ્તિજ તે સમયે અસ્તિત્વ 
પરાવવી નહોતી. જે ન મનાતું હોય તે માનવુ, જે ન 
છ'ડાતુ' હોય તે સ્વીકારવુ', પશ્ચાત્તાપથી વિશુદ્ધ બનેલાને 
પણુ પતિત ગણીને જે દ્ર હાંકતુ' હોય તેનાથી ટ્ર જ 
રહેવુ* એ સિવાય એવી લાચાર સ્થિતિમાં ખીજે કોઈ 
માર્ગ જ નહોતો રહેતે. પવિત્રતા અને મોટાઈના ખોટા 
શુમાનને પરિણામે હિન્ુત્વે લીધેક્ઠુ આવુ* વિષરીત વલણુ 
ધર્સ્ય કે ન્યાયયુક્ત હતુ' કે કેમ તે વિષે મતભેદ કે 
વાદવિવાદને સાટે પૂરતો અવકાશ છે. એ વલલુ ધર્સ્ય કે 
ન્યાયયુક્ત હોય કે ન હોય, આત્મવિધાતક તો નિ સરાય 
એ હતુ જ. આત્મહત્યાના એ અવળા માર્ગમાંથી હિન્ડુ 
ધર્મને મહષિ દચાનન્ઠ સરસ્વતીએ ઉદ્ધાર્યો એ ધર્મની 
ગ્રતિષ્ઠા અને ગૌરવ એણે વધાર્યા. “ડિન્ડુ ધમ મારો છેઃ 
એવુ* માનનારા દરેકનું” ગ્વયસિદ્ધ હિન્દુપણુ' “શદ્ધિ'ના 
સ'્કાર આપીને એણે વગર સકેચે સ્વીકાર્યું . 
દલિત વર્ગના ઉદ્ધારની, અસ્ષશ્યતાના નિવારણુની 
મહત્ત્તની ખાબભત ઉપર પણુ 
દલિતાહાર અને ગૌરક્ષા એમણે યોગ્ય ભાર મૂડયોઃ હતે. 
સાનવમાત્રની સમાનતામાં એ 
સમાનતા હતા, ઉચ્ચ અને નીચના, ઉત્તમ વર્ણું 
અને અધમ વર્ણના, ષ્રાહ્યાણા અને અગ્યને-અસ્ષૃશ્યોના 


૨૨૪ મહવિ દયાનન્ટ 


ફૂર ભેદો એતે ખૂંચતા હતા. “કૂતરાં ખિલાડાંનાં 
ખચ્ચાંએને તમે વગર સકેચે અડકો છે, અને 
સાનવખાળને અડકતાં તમે અભડાઈ જાઓ છેોર? 
એક ખીન્ા પર પ્રેમ રાખેદ ! દ્વેષના સઘળા વિચારો 
તમારા દદયમાંથી ઉખેડી નાંખો ! પ્રેમ એ જ સોટામાં 
સેપ્ટો ધર્મ છે. પ્રેમ વડે આપણા શત્રુઆતે પણુ આપણે. 
જીતી શકીએ. એ પ્રેમ માનવીઓ તરક જ આપણે ન 
રાખવો જેઇએ; પશુએ તરક પણુ આપણુ એ જ પ્રેમ 
રાખવો જઇએ. પશુઓની કોઈ પણુ પ્રકારે હિંસા કરવી 
એ અત્યન્ત ભૂડુ' મૃત્ય છે.” દયાલુતાએ મહિ દયાનન્& 
પાસે આવા પ્રેમલ ઉદગારો કઢાવ્યા છે. ગૌરક્ષાની સબળઃ 
હિમાયત એમણે કરી હતી. એ વિષય ઉપર વિસ્તૃત. 
અને સમર્થ વિવેચન એમણે લખ્યુ" હતુ. 
માનવમાત્ર તરક નહિ, પણુ-પ્રાણીમાત્ર તરક્‌ પ્રેમની 
મ દૃષ્ટિ રાખવાનો અને સર્વની. 
વંદિક કાળતી વણુંવ્યવરયા સમાનતાનો ઉપદેશ આપનાર 
મહિ જૂદા જૂદાં કર્મને અતુસાર 
વર્ણુના જે વિભાત્ર પાડવામાં આવેલા છે તેને વિષે રો 
સત ધરાવે છે તે હવે આપણે અવલેઈીએ. વેદના ગ્રન્થાને 
આધારે એ પાચીન સંસ્કૃતિના કાળમાં વર્ણવ્યવસ્થા કેવી 
રીતની હતી તેનુ” સ્વત'ત્ર પરીક્ષણુ આપણે પ્રથમ કરીશુ” 
તે તે વધાર ઠીક પડશે. હાલમાં જે ન્યાતો અને પેટાન્યાતેઇ, 
અને તેના વિભાગો અને ઉપવિભાગાની લુલભુલામણીમાં 
આપણે ભટકીએ છીએ તેને મળતુ આવે એવુ” એ પ્રાચીન 


સરસ્વતી ૨૨૫ 


સમયમાં ફઈ પણુ નહેોતુ' એ નિઃસ'દેહુ છે. પટેલ અને 
પંચ મારફતે પરંપરાપ્રાપ્ત અને સ્વત'ત્ર બધારણુ સાથે 
જેની વ્યવસ્થા થતી હોય એવી, કોઈ આકસ્મિક કારણે કે 
સ્વેચ્છાથી જ જેના સભ્ય ન થઈ શકાય પણુ જન્મથી જ 
જેના સભ્ય થવાતો હક પ્રાપ્ત થાય એવી, ઉત્સવાઠિ 
નેમિત્તિક પ્રસંગોએ જે મોટા જથામાં ભેગી થતી હોય 
એવી, એક જ પરપરાપ્રાપ્ત ધધો જેના સભ્યોને પરસ્પર 
સાંકળી શખતેઃ હોય એવી, લગ્નની, ખાવાપીવાની અને 
સક્કારાદિની ખાખતમાં જે એક જ સરખા આચાર પાળતી 
હેય, અને જેની પાસે બહિવ્કાર આદિ શિક્ષા ફરમાવવાનો 
અને તે અમલમાં મૂકાવવાનો અધિકાર હોય એવી સસ્થા 
તે ન્યાત એવી રીતતુ' એ વિષયના એક ઊ'ડા અભ્યાસીએ 
નિરૂપણુ કરેલુ' છે. આવી રીતનાં લક્ષણા! જેને સહેજસાજ' 
પણુ લાગુ પડી શકે એવી સસ્થા વિષે પૈદિક સાહિત્યના 
સમગ્ર પ્રદેશમાં ફોઈ પલુ સ્થળે ઉક્ક્ષેખ થયેલો! નણુવામાં 
નથી, અને માનવી તેમ જ માનવસ'સ્થાના વિકાસના સામાન્ય 
નિયમાનુસાર એવી ફોઈ પણુ સસ્થાના અસ્તિત્વની તે 
પુરાતન કાળને વિષે કલ્પના કરવી એ પણુ ખેઠુદુ' છે. 
તાગ્વેદસ'હિતામાં “ર્ણ વિષે ઉલ્કેખ થયેલા આપણા 
જેવામાં આવે છે, પણુ ખહુધા “આર્ય વર્ણુ' અને “હાસ વર્ણ” 
એ બે વિષે અથવા એ બેસાંના કોઈ એકને વિષે જ એ 
ઉલ્લેખ કરાયલા આપણી નજરે પડે છે. આખી 
ત્રગ્વેહસ'હિતામાં ચાર વર્ણ વિષેનો ઉલ્લેખ તો એક 
સ્થળે જ થયેલો! આપણા દીઠામાં આવે છે, બને તે -- 


ન 


૨૨૬ મહષિ દયાનન્દ 


પુરૂષસૂક્તના 'વ્રાણમાડસ્વ સુલમાતસીલ્‌(? એ જાણીતા 
મ'ત્રમાં, એ ચારે વર્ણામાં સામાજિક કાર્યોની વહેચણી થઈ 
ચૂકી હતી, અને મોક વર્ણુનાં કાર્ય સાધારણુ રીતે પેઢી 
દ૨ પેઢી ઊતરી આવેલાં જ ગણાતાં હશે એ સભવિત છે. 
ચણુ એ કાર્યની વહેંચણીને લીધે ચારે વર્ણ પરસ્પરથી 
વિશ્લિષ્ટ થઈ ગયા હોય એમ જણાતું નથી, ખઃફે 
પરસ્પરથી વિશ્દ્રિષ્ટ થઈ ગયા નહાતા એવુ” સ્પષ્ટ જણાય 
છે. ક્ષત્રિયો પણુ અધ્યયન-અધ્યાપનનુ' કામ કરતા ઉપનિષદ્દ- 
ગ્રન્થામાં આપણુ જેઈએ છીએ. શસ્ત્રાસ્રનો ઉપયોગ કરતાં 
શીખવા શીખવવાતુ જ નહિ, પણુ રણક્ષેત્રમાં ઘૂમવાતું 
અને શસ્રાસનો છૂટથી ઉપયોગ કરવાનું કામ ખ્રાહાણા 
પણુ ઉત્સાહથી કરતા. વિશ્વામિત્ર જેવા રાજષિત્ઞે તપાબળ 
વડે કરીને પણુ આખરે ખ્રહ્માષિપદને પ્રાપ્ત કર્યું” એ 
ચહૃગાર બીના બતાવી આપે છે કે જન્મે ક્ષત્રિય હોવા 
છતાં પણુ ખ્રાહ્મણુત્વ પ્રાપ્ત કરવુ' એ અશકય તે! નહોતુ 
ગણાતું. જૂઠા જૂદા વર્ણુનાં મનુષ્યો પરસ્પર લગ્નના 
સમ્બન્ધથી પણુ સ'કળાતા એ વાત પણુ એટલી ખધી 
જાણીતી છે કે તેને માટે પ્રમાણુની અપેક્ષા રહેતી નથી. 
આમ ધપધારાજગારની તેમ જ લગ્તાદિ વ્યવહારની 
ખાખત્માં પણુ તે વખતની વર્ણુન્યવસ્થામાં અસ્ુક પ્રકારની 
સ્થિતિસ્થાપકતા હોવાથી ચોક્કસ છટ રહેતી, વૈયક્તિક 
વિકાસને રૂધી નાખનારા, સામાજિક, જીવનને જકડી 
નાંખનારા પ્રતિખ'ધો એ સમચે નહોતા. 

મડર્ષિતિ દયાનન્ટ સરસ્ત્રતીના વર્ણુ વ્યવસ્થા વિષેના 


સરસ્વતી ૨૨૪ 


વિચારો વેદની સક્કૃતિના ઊ'ડા અભ્યાસને અનુસારે ઘડાયા 
હત. એમને કોઇકે પૂછ્યુઃ “તમે જ્તિભેટમાં માનો છે! ? 
એમલેુ જવાબ આપ્યોઃ “જહા, પશુ, પખખી, અને માણુસ 
એ ત્રણુ જાતિમાં હું' માનુ છુ* પણુ કદાચ વર્ણ વિષે તમે 
પૂછતા હશો. હા, વર્ણુભેદમાં હુ” માતુ' છું. જે વેદને 
જણે છે અને વિદ્દાન્‌ છે તે ખાઠ્દાણુ; દેશનુ” રક્ષણુ કરવાનુ” 
જે જાણે છે તે ટત્રિય; જે વેપાર કરે છે તે ધૈશ્ય; જે 
અજ્ઞાન અથવા મૂરખ છે તે શૂટ્ર 
સુપાગુરુકુલના બ્રહાચારીઓને મહવિ દયાતન્દ 
સરસ્વતીની જીવનકથા અન્નણી 
દયાનન્દચર્તિના હોય નહિ, શિવરાત્રીની તે 
યાદગાર પ્રસગો યાદગાર રાત્રી વિષે, નિકટનાં 
સસ્મન્ધીઓના મૃત્યુથી મહષિમાં 
ઉડૂભવેલી જ્ઞાનની તીવ્ર પિપાસા વિષે, સત્યની શેને 
માટે, જગતૂના કલ્યાણુને અર્થે. બાળક મૂછશકરે-એ એનુ” 
અસલ નામ હતુ-બાળક મૂછશકરે કરેલા ગૃહત્યાગ 
વિષે, ચોગવિઘા શીખવે એવા, સત્યનો માર્ગ દાખવે 
એવા સદ્યુરુની શોધમાં એણુ કરેલાં પરિભ્રમશ્‌! વિવે, 
વિરજન' નામના પ્રજ્ઞાચક્ષુ ગુરુની પ્રાષ્તિ, તેની કડક 
રેખસેખ હેઠળનુ' એતુ' શિક્ષણુ, અને ગુરુદક્ષિણા તરીકે 
લવિંગને સ્વીકાર કરવાને બદલે સાચા વેટધર્સના પ્રચારની 
અને જગતૂતી કલ્યાયુસિદ્ધિની ગુરુએ કરેલી માંગણી 
વિષે, ઠેરઠેરનાં શાયર, શાસુચર્ચાઓ અને વાદવિવાદ્ઞે 
વિષે, કલકત્તામાં મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર અને કેશવચન્દ્ર 


ક્સ્ટ મહુષિ દૃયાતન્ 


સેન એ બ્રહ્મો સમાજતા અગ્રણીએ સાથે થયેલા એળાપ 
વિષે, પૂનામાં એમના આગમનપ્રસ ગે ન્યાયમૂર્તિ સ્વ. મહાદેવ 
ગોવિન્દ રાનાડેની દેખરેખ હેડળ એમના માનમાં 
ઔકળેલી હાથીની સવારી સાથેના સરઘસ વિષે, અને 
એ જ દિવસે એમના વિરાધીએ તરફથી ગધેડા ઉપર 
કાઢવામાં આવેલા કૃત્રિમ કાળસુખા “દયાનન્ટ સરસ્વતી”ના 
સરઘસ વિષે વિસ્તાર કરવાનો સમય નથી, વિસ્તાર કરવાની 
જરૂર હોય એમ પણુ હુ માનતો નથી. છતાં શિવરાત્રીના 
સસગ વિષે થેહુ'ક સનન કરીરુ' તો તે અસ્થાને નહિ 
ગણાય. 
મૂછશકરના પિતા શિવના પરમ ઉપાસક હતા.' 
મૂછાશકર પણુ શિવભક્ત ખને 
શિવરાત્રીનો પ્રસંગ સ્એેવુ' એ ઈચ્છતા, શિવજીના 
મતાપની વાત ખાળક મૂછાશ'કરને 
એ ઉત્સાહથી કહી સ'ભળાવતા. બાળકના ઉપર્‌ તેની 
ઊડી અસર થઈ. સિવની પૂન્તમાં તેનુ' પણુ ચિત્ત ચૉંટચુ”. 
વારવાર પિતાની સાથે એ પણુ સિત્રાલયમાં 
જતો. અને પ્રાર્થના કરતો. એમ કરતાં શિવરાત્રીનો દિવસ 
આવ્યો. પિતા, માતો, અને બાળક સવેઃએ ઉપવાસ કર્યા. 
સુત્રની ભક્તિ જોઈને પિતા પ્રસન્ન થયા. શિવજીની પ્રીતિ 
એના ઉપર હળશે એવુ" એ માનવા લાગ્યા. 
શિવરાત્રીના દિવસ હવાથી રિવાલયની ચોભામાં 
આજે એર વધારો થયો હતે! લે કોની અવરજવરને લીધે 
એ રિવાલયમાં જાષ્ે વધારે ચેતન આવ્યુ' હોય એવુ આજે 


સરસ્વતી ૨ર 


જણાતું. ઘૉઘાટ વધેવા માંડ્યો. મ્રપાઠ સ'ભળાવા લાગ્યા. 
ઘટાનાદ થયા; શખ પણુ ફુકાયા. પૂજારીના વદન ઉપર 
આનન્દની રેખા છવાઈ રહી હતી. આજે નેવેદ્ વિશેષ 
ધરવામાં આવ્યુ* હતુ9 પૈસા પણુ વધારે પડ્યા હતા. રાત 
પડી એટલે સર્વને થાક જણાવા લાગ્યો અને ઊઘ પણુ 
આવવા લાગી, શિવરાત્રી હોવાથી નગરણુ કરવાનુ* હતુ, 
પણુ તે તે! ફેટલાકથી ન જ થયુ અનિચ્છાએ પણુ તેએ 
ઊંઘમાં પડ્યા, 

મધરાતના સમય થયે. સર્વત્ર શાન્તિ ફેલાઈ રહી. 
હતી. ખછુ' સુમસુમાકાર હતુ. મદિરમાં સઘળાં જ નિદ્રામાં 
પડી ગયાં હતાં. જાગતો હતો માત્ર મૂળશકર. એને પણુ 
ઊ'ધ તો. આવતી હતી, પણુ એનામાં સ'કલ્પખળ હતુ. 
જગરણુ કરીને શિવજીને પ્રસન્ન કરવાના એને ફોડ હતા. 
શિવના વિચારો જ એણે કર્યા” કીધા. શિવનુ' ગૌરવ જ 
એભણે ગાયાં કર્યું. 

એટલામાં કઈક વિચિત્ર ખન્યુ એક છિદ્રમાંથી ઉદરડી 
બહાર નીડળી અને શિવજીના લિંગ આગળ દોડાદોડી કરી 
રહી. ખીજા ઉદરડાએ પણુ આવ્યા તેએ પ્રસાદ આરોગવા 
સડી ગયા. તેઓ શિવજીના માથા ઉપર નાચવા સ'ય્યા. 
તેએ રશિવજીના દેહને ગલીચ કરવા લાગ્યા. મૂળશ'કરને 
આ દર્શન અસહ્ય લાગ્યુ. એને કોધ ચઢ્યો. પણુ 
ક્ષણુવારમાં એનો કોધ એસરી ગયોઃ અને એને વિચાર 
આવવ લાગ્યો કે “જગતૂના નાથ ગણાતા મહાદેવ તે શુ' 
આર? આ ઉંદરડાઓર્થી તો પોતાર્ની જતને ખચાર્વી શક્ય” 


સરસ્વતી ૨૩૧ 


સાચા દ્લિના ભક્તિભાવને લીધે, એતા કુદરતી 
સ'કલ્પખળને લીધે. નર 


(૪ આ વૃત્તાન્ત ખન્યા પછી તરત જ પિતાની 
પાસે ખુલાસો મેળવવાની મૂળશકરની તીત્ર ઉત્કંઠા એની 
સત્યપ્રાપ્તિ માટેની ધગશતુ' સૂક્ષ્મ પણુ સચોટ સૂચન 
8૨ છે. 


(3) ખુલાસો ન મળતાં તરત જ ઘેર દોડીને જમી 
લેવાની એની ઉતાવળ માત્ર એની ભૂખ નથી સૂચવતી, 
“પણુ જે અસત્ય જણાયુ' તે પ્રત્યે અત્યન્ત અનાદર 
“હાખવવાની ઝુદરતી વૃત્તિ સૂચવે છે, અને ખીલતા માનવી- 
એની એ ખ'ડખોરવૃત્તિ જેટલી સ્વાભાવિક તેટલી જ 
તે આવકારપાત્ર પણુ છે એવુ' મને લાગે છે. એ 
અશડખોરવૃત્તિ નિયમનમાં રહેવી જેઈએ એવી ડાહી વાત 
માન્ય તો સર્જ ફોઈ કરે, પણુ યુવાનોમાં એ ખડખોરવૃત્તિ ન 
હોય તે! સમાજની પ્રગતિ જ લગભગ અશક્ય થઈ પડે 
એને જ્યારે હું વિચાર કર્‌ છુ ત્યાર એ ખ'ડખોરવૃત્તિ 
તરફ પણુ મને તો જરાક પક્ષપાત થયા વગર રહેતો નથી. 


(૪) આવા વિચારો કોઈ ખીજ ખાળકના દૃદયર્સા 
આવ્યા હોય તે તે ક્ષણુવાર પછી લુપ્ત થાય અને તેતુ' 
ઝાંખુ સ્મરણુ પણુ કદાચ રહે નહિ. આ ખાળકમાં એ 
વિચાર ઘર કરીને રહ્યા અને વર્ષો પછી પણુ એના. 
પર્મોપદેશમાં આર્યધર્મના મહાન્‌ સિદ્ધાન્ત તરીકેનુ' 
ગરૌર્વભર્સુ સ્થાન પ્રાપ્ત કરીને એ પ્રકટ થયા. 


હ 


૨૩૦ મહૃષિ દયાતન્ 


નહિ તે આપણુને શું બચાવવાના હતા ર આવી રીતતી 
પૂજામાં કઈ માલ નથી. એનાથી ફોઈ નાતતુ' સુખ સળે 
નહિ. એનાથી કોઈ કાર્યની સિદ્ધિ થાય નહિ.” તરત જ 
એણે પાતાના પિતાને જગાડ્યા. ઉદ્રડાની સઘળી વાત 
તેને કહી સંભળાવી. તેની પાસેથી ખુલાસાની અપેક્ષા 
રાખી, પણુ પિતા તે! ઉંઘટ્ટા જેવા હતા તે પાછા ઊ'ધી 
ગયા, તેની તરફથી ખાળક મૂળશ'કરને કઈ ખુલાસે! 
મન્યો નહિ. ડી 

ખાળક મૂછાશકર મદિરમાંથી બહાર નીકળ્યો અને 
ઘેર ગયો. માની પાસે તરત ખાવાનુ માગ્યું અને નિરાંતે 
ચેટ ભરીને એણે જમી લીધુ, પિતાને એ વાતની ખખર 
પડી ત્યારે તે ચીઢવાયા. મૂળશકરને શિક્ષા કરવાનો પણુ 
તેમણે સ'કલ્પ કર્ચ, પણુ પછી ખન્નેએ વિચાર કરીને તેમ 
કરવાનું માંડી વાળ્યું. 


આ વૃત્તાન્તમાં ઉદ્દરડાના પ્રસંગ પછીથી મૂછાશકર 

જેવા ચૌદ વર્ષના ખાળકના 

એ પ્રસઃગ ઉપર મનન સ્ુખમાંથી જે ઉદ્ગાર નીકળ્યા 

તેમાં કઈ મને આશ્ચર્ય લાગતુ 

નથી, પણુ ખીજી ફેટલીક વિગતે! મને ખાસ ધ્યાન ખે'ચે 
એવી લાગે છે; અને તે અ! છેઃ- 

(૧) ખીન્ત' ખધાં-ઉપવાસ અને જાગરણુનો મહિમાં 

ગાનારાં અને પોતાને શિવભક્ત કહેવડાવનારાં સુખ્ત વયનાં 

સાણુસો ઊધી ગયાં. માત્ર, મૂછાશ'કર ન્તગતો। રહ્યો-એના 


સરસ્વતી ૨૩૧ 


સાચા હિલના ભક્તિભાવને લીધે, એના ઝુદરતી 
સકલ્પખળને લીધે. હ 


(ઉ) આ જૃત્તાન્ત બન્યા ષછી તરત જ પિતાની 
પાસે ખુલાસો! મેળવવાની મૂળશ'કરની તીવ્ર ઉત્કંઠા એની 
સત્યપ્રાપ્તિ માટેની ધગશતુ' સૂદ્મ પણુ સચોટ સૂચન 
ટર્‌ છે. 


(3) ખુલાસો! ન મળતાં તરત જ ઘેર રેડીને જમી 
લેવાની એની ઉતાવળ માત્ર એની ભૂખ નથી સૂચવતી, 
-પણુ જે અસત્ય જણાયુ' તે પ્રત્યે અત્યન્ત અનાદર 
'ાખવવાની કુદરતી વૃત્તિ સૂચવે છે, અને ખીલતા માનવી- 
એની એ ખ'ડખોરવૃત્તિ જેટલી સ્વાભાવિક તેટલી જ 
તે આવકારપાત્ર પણુ છે એવુ' મને લાગે છે. એ 
અગડખોરવૃત્તિ નિયમનમાં રહેવી નેઈએ એવી ડાહી વાત 
માન્ય તે! સર્વ કોઈ ફરે, પણુ યુવાનોમાં એ ખ'ડખોરવૃત્તિ ન 
હાય તો સમાજની પ્રગતિ જ લગભગ અશક્ય થઈ પડે 
એનો જ્યારે હુ' વિચાર કર્‌' છુ ત્યાર એ ખ'ડખોરવૃત્તિ 
સરકે પણુ મને તો જરાક પક્ષપાત થયા વગર રહેતો નથી. 


(૪) આવા વિંચારા ફોઈ ખીજ ખાળકના દૃદયમાં 
આવ્યા હોય તે! તે ક્ષણુવાર પછી લુપ્ત થાય અને તેનુ 
ઝાંખુ' સ્મરણુ પણુ કદાચ રહે નહિ. આ ખાળકમાં એ 
વિચાર ઘર કરીને રહ્યા અને વર્ષો પછી પણુ એના 
પર્મોપદેશમાં આર્યધર્મના મહાન્‌ સિદ્ધાન્ત તરીકેનું 
ગૌરવભર્યું” સ્થાન પ્રાપ્ત કરીને એ પ્રકટ થય. 


૨૩૨ સહવિ હયાતન્# 


- પણુ આ પ્રસ તે! મહર્ષિના મૂર્તિપૂજાવિરોધી. 
ડર વિચારોનું” એક નિમિત્ત માત્ર હતે. 
મર્સિપૂજાવિરાધતી ઊંડી એમ મને લાગ્યા વિના રહેતુ 
વિચારણા નથી. પોતાના ઉપદેશમાં એક 
અગત્યના સિદ્ધાન્ત તરીકે એ 
વિચારોને સ્થાન આપતાં પહેલાં એ વિષે મહષિતએ એથી 
ઘણી ઊ'ડી વિચારણુ। કરી હશે એ વિષે સશય. 
જેવુ' નથી. 
કવિ સુન્દરમની “ત્રણુ પાડોશી'ની કવિતા તમે વાંચી. 
હશે. ધનાઢ્યોને ત્યાં લક્ષ્મીની 
આિક, ખૌદિક અને લીલાલહેર વરસી રહેતી હોય, મદિ- 
નૈતિક દષ્ટિએ રોમાં અન્નકૂટો પૂરાતા હોય ત્યારે 
. ફંક ડાશીને મામમામના પણુ સાંસપ. 
પડતા હોય અને તેનુ' જીવન પીલાતુ' હોય એ કરુણુ સ્થિતિનું 
દૃદયદ્રાવક ચિત્ર કવિએ દોર્ઝુ” છે. મહર્ષિ દયાનન્દે દેશની. 
દર્દ્વિતા નઈ હતી, દરિદ્ર જનોનાં ફુઃખથી એમતુ' દૃદય. 
દ્રજ્યુ' હતુ) તેની સાથે મંદિરો અને મૂર્તિએ પાછળ 
થતા લખલૂટ ખર્ચના પણુ એસણે સાક્ષાત્કાર કર્ચ હતે. 
રક જનોનાં જીવન કચરાતાં હોય તેના તરફે કૂર 
ઉપેક્ષાની દૃષ્ટિ રાખીને આવા ખર્ચ કરવામાં આવે 
એમાં લક્ષ્મીના અપવ્યય થતો એમને જણાય અતે 
એમતુ' દૃદય કફળી ઊડે તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવુ કશુ 
નથી. એ ઉપરાંત મૂર્તિના ઉપાસકો ડુઃખના પ્રસંગોમાં 
માતતાઓ અતે બાધા સાખડીએ અને -અનેજ પ્રકારતા. 


'સરસ્વતી ૨૩૩ 


વહેમામાં ક્સાય અને પોતાન આધિ, વ્યાધિ, અને 
'ઉપાધિને ટાળવાના કુટરતી અને સાદી સમજના ઉપાયો 
તતરફ ડુર્લક્ષ દાખવે એ સ્થિતિ પણુ અત્યન્ત ઘૃણાજનક 
એમને જણાઈ હોય, એ અનર્થોમાંથી જનતાને ઉગારવાતુ 
એમને જર્રનુ' લાગુ' હોય, એ છુદ્ધિનો હાસ થતો 
અઢકાવવાને એએ પ્રયત્નશીલ બન્યા હોય તે તે સ્વાભા- 
'વિક જ છે. એથી પણુ વધારે મજખૂત કારણુ મૂર્તિ પૂનન- 
વિરાધતુ' એ સંભવે છે કે એ મૂર્તિપૂજાનાં ઓથાં નીચે 
ઘણાં કરપીણુ કૃત્યો થાય છે અને ઘાર અનીતિ પ્રવતે છે. 
શ્રર્મનાં પતીંગ' એ શખ્દ્ો કોને કાને નહિ પચ્યા 
હોય? ધર્મ એજ ધતીંગ છે 

ધમ'નાં ધતીંગ એવુ ને એ કહેવાના આશય 
હોય તો તો એ હડહડતુ' જુઠાણું 

છુ, ફારણુ કે ધર્મ એ તે! સાનવના આત્માને તાકાત 
આપનારી અદ્ભુત શક્તિ છે, એના ચારિત્યને પોષનાર્‌ 
અસાપારણુ ખળ છે, એના વ્યક્તિત્વને ઘડનાર્‌' અણુમાલ 
સાધન છે, પણુ ધર્મને નામે કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ એવી 
ચાલે છે કે જેને “તીંગ' સિવાય ખીજુ નામ શોભે નહિ, 
“અને એ ધર્મને જ નામે કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ તે! એથીએ 
વધારે ભયકર હોય છે કે જેને માટે 'ર્તીંગ' એ સખ્ત 
શખ્ટ પણુ સાવ મોળો લાગ્યા વગર રહૈ નહિ. 
'મિસ મેચોના “મધર ઈંડિયા'માંનાં મલિન ચિત્રેમાંથી 
જેટલાં મંદિરા અને મૂર્તિતિઓની સાથે સમ્બન્ધ ધરાવનારાં 
જુ તેને ખ્યાક્ષ કરર તેદ મર્ડાષિ દથાનન્દ સરસ્વહીનેદ _ 


૨૩૪ મહિ દયાનન્દ સરસ્વતી 


સૂ્તિપજાનો વિરોધ સ્વીકાર્ય કદાચ સર્વેને ન લાગે, તો 
પણુ સમજાય એવે! તો લાગરો જ લાગરો. મૂર્તિપૂજાનો 
જેવો એણે વિરોધ ડીધેો છે તેવો જ મૂર્તિઓના 
સત્તાધારી પૂજારીએને। અને નેગી-જતિઓએ ને વિરોધ પણુ 
એમણે કીધો છે, અને તે સરખાં જ કારણેાને લીધે. 


પર્મની સુધારણા માટે એમણે જેવી ધગશ રાખી 
હ્તી, સમાજની સુધારણા માટે 
ગુરુકુલ એમણે જેવી સખ્ત ઝુ ઝિશ ચલાવી 
હલી, તેવો જ રીતે પ્રાચીન પ્રણાલી. 
અતુસારનાં શુરુછુલેપ 'સ્થાપીસે ચારિત્યવાન્‌ સમને સેવાભાવી 
આચાર્યોની દેખરેખ હેઠળ પવિત્ર, સુદર, એકાન્ત સ્થળમાં. 
શ્માપણા યુવાનો શારીરિક માનસિક, અને આધ્યાત્મિક ખળ. 
વધારનાર્‌' શિક્ષણુ મેળવે તેની ચિન્તા પણુ એમણે રાખી 
હુતી. રાષ્ટ્રમાં એમણે પ્રકટાવેલી ચેતનની ચીનગારી આપણે 
જ્વલત રાખીએ, સ્તેહુ અને સેવાનો ધર્મ આપણે 
સ્વીકારીએ, આપણા પર્મતુ, આપણા સમાજતુ) આપણા 
'ાષ્ટ્રનુ' ગૌરવ આપણુ વધારીએ તેમાં જ મહુવિએ 
'નિષ્કામભાવે આદરેલી અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓની 
સાર્થકતા છે. 


(સુપા ગુરુકુળ ઉત્સવ ગ્રસ'ગે 
ગ્રમુખપદેયા તા. ૬-૪-૧૯૪૧ » 


ભાહિત્યકળ!' વિષે કેટલાક અભિષ્રાયે 


જે લખ્યું છે તે એટલી સુકુમાર સૈવીમાં લખ્યું છે કે એમને 
આટલો એછે કાળો જેઇતે દરેક સાહિત્યપ્રેમીતે ખેદ થયા 
વિના ન રહે. એમની શૈલીમાં એમના સ્વભાવ જેવી એક પ્રકારની 
સુકૃમાર્તા છે. એક'દરે આવું ઉપયોગી પુસ્તક આપણા રક 
નિબ'ધસાહિત્યમાં તો ધણી રીતે જ૩૨નું હતુ”. 


શ્રી ધૂમકેતુ (બુદ્ધિપ્રકાશ) 


ગ્રન્યતે પાને પાને વર્તાઈ આવે છે તેમ, કર્તાએ ર્મસ્કૃત, 

અંગ્રેછ અને સુજરાતી સાહિત્યના કેટલાક ઉત્તમાશોને પોતાના 

ચિત્ત'ત્ર સાથે રસિકતાપૃર્વક એકરસ કર્યા છે, આ પ્રકારતા 

આપણા અદ્પધન વાડ્મયમાં “સાહિત્યકળા' ઉમેરાતું જેઈ, તેને 

હૃદયપૂર્વક સ#કાર્વી એ આપણુ સૌનુ મીડું' કત"વ્ય ખતે છે. 

શ્રી વિજયરાય ક*ેઘ (માનસી) 

સાહિત્ય સાથેતો! તેમનો ગાઢ સ'પર્કન આ મ્રકારનુ' વિઠ્ત્તા- 

યુકત લખાણુ અપાવે છે એ નિઃર્મશય, એમના જ્ઞાનતોા વિશેષ 
લાભ ગુજરાતને મળવે ન્તેઇએ. 

ગુજરાતી 

આટલાં વર્ષ પછી પણુ આપણુતે નિત્ય નવીન અતે ગમે 


એવા આ લેખો લાગે છે. 
પ્રતાપ 


લેખકમાં રહેત્રો સ્વાભાવિક હાસ્યરસ પણુ એમાં ન્ેવાનેા 
મળે છે. જ્િષ્ટ, મર્યાદિત અને સ્વચ્છ ભાષા લેખકને વરેલી છે. 
લોક્વાણી 


ર્‌ 


લેખકે સાહિત્યના ભિન્ન ભિન્ન પ્રદેશોની મુસાકરી કરી 
તેમનું સુદર શૈલીમાં અને સૂક્મ રીતે વર્ણન કર્યું” છે. 
ખાડીએ” 


છેલ્લા ખે દસકામાં ગુજરાતી સાહિત્ય ઘણુ" આગળ વધી 

ગયુ* છે, છતાં લેખકની વક્તાઓ, વિવેચકો, કવિએ અને તવલકથા- 

કારે! પરત્વેની ટીકાઓ કેટલેક અંશે આજે પણુ યથાર્થ સ્વરૂપે ઊભી 
રહે તેવી છે. 

ફુલછાબ 


આપણે ત્યાં આવા નિબ'ધસ'ગ્રડા ઘણા ઓછા છે તેમાં 
આ પુસ્તક એક સુ'દર ઉમેરારૂપ છે. કિંમત પણુ ધણી સસ્તી છે. 
સ્રીબાધ 


જાવ્યકળા' વિષે કેટલાક અભિપ્રાયો 


ગુજરાતી સાહિત્યમાં 'સાહિત્યકળા' અતે “કાવ્યકળા' જેવા 
સાહિત્ય અને કળાના ત્રિદ્ધાન્તા ચર્ચ્તા ઉચ્ચ કોટિના મન્થો 
બહુજ વિરલ છે. આ પુસ્તકોથી ઘણા વખતની આપણા સાહિત્ય 
ની ખોટ પૂરાઈ છે. આ હળવા સાહિત્યતા યુગમાં આપે 
અભ્યાસીઓને માટે એક અનિવાય જરૂર પૂરી પાડી છે. 
તલસ્પર્શી અભ્યાસ અને મનન કેવા પ્રકારનાં હોય છે તેના 
કવલન્ત દૃજાન્ત રૂપ આ અતન્ને પુશ્તક્રા લેખાશે. આપે પણુ 
“આ પસ્તિવાષિયુવાં ત સાણુ મન્યે પ્રવાગવિશાનમ્‌” 
એવું કાલિદાસત્રતજ શ્રહણુ કયું” છે. 
ગ્રા* જાની રતિલાલ જગન્નાથ 
ઉ'સ્કૃત તયા રુસ્રાતીના પ્રેફેસર, 
સામળદાસ કૉલેજ, ભાવનગર.) 


૩ 


1 1૯૧1119૪ ૦૦૫8તત્ધ્છોદદ 70૫ 7 પડ 501તે 
[2૯૦૯5 રબ તતધંલંગળ, 1૬ 15 વૌાતંલવ્ત 8 0310412૦ 
૦૦0૫0 ૦ ૦0% 547૪ ]ૉંપ્લત્તદાધટ ૦0 પ૯ 
&019]૯૦૬, 11૯5૯ લાલ ધતાધાડ ૯૩]૩£૦ડ5૯તં 10 ૦11056૦ 
1180૧8૯ પ્ર 10૯ ૭ ૯૫૮, 

ગ્રો, એસ, એમ. વાડિયા 
(અંગ્રેછના પ્રોફેસર, વડોદરા કૉલેજ) 


1૯ 145 ૯૫ાતલાર્દા? ૦૦ ંંપલ્વે 10 15 ₹૦પાળલ્ડ 
ભા “ડાઉત-તાંત” તાત “90-14” ડ1(લાડ૦ 
10ધ્લાલતપત્ા ૮47૦1 પાપો કદલાડટ તતાંડાંલ ડ0૦૯છ, 
પ1) 10૦ 2૦૭1૬ 1090૬ 1ડ 1170 ૫૦1૫૪1૯૬ ૦૦૩૬ દણ૦ 
પ૯ 15૬ 3501 10 ૦૦૮૬1૦007૯ 1]લતતા% વ્તંધણંગા 
10 ઉળ]તાતતધં. 
“ગળ વર્ટાઝ 1” 

ખંધા નિબધો શાસ્રીય ચર્ચાના હોઈ બીજાને હાથે શુષ્ક 
ખન્યા હેત, પણુ પ્રો. દવેતી જવ'ત રસિકતા આવા નિબ'ધોમાં 
પણુ એમની વાણીને પ્રવાહી, સ્વચ્છ અતે રસપ્રદ રાખે છે. કાઈ 
પૃણુ નિબ'ધ વાંચતાં ક'ટાળેો આવતો નથી તેતુ' આ કારણુ છે. 

શ્રી ચપકલાલ ડાહ્યાભાઈ વ્યાસ 
'પતાપ?માં 


લેખકનુ* નામ ગુજરાતી સાહિત્યમાં વિઠ્દાન વિવેચક તરીકે 
સુપ્રસિદ્ધ છે, તેએ! વિદ્દાન હોવા ઉપરાંત તેમનામાં ભારોભાર 
રસિકતા અને સુજનતા ભરેલી છે તે તેમની કૃતિએમાં સ્પષ્ટ 
દખાય છે. 
ી “ગુજરાતી” 


૪ 


દરેકે દરેક નિખધ અતિ રસપ્રદ ને વિચારવા જેવો! છે. 

ગ્રા, દવેની લેખિતી વિષે વધારે કહેવુ* તે “લુહારવાડે સોય વેચવા 
જવુ” ના જેવું છે, 

કુઃ યશસ્વિની મહેતા (“દાંડીએ”) 


આ પુસ્તકમાં માત્ર કાવ્યરાસ્રનું' પૃયક્કરણુ નથી, પણુ 
એમાં લેખકના કવિહદયની મીડી ગગાના સ્રાવ છે. આખુ'મે 
પુસ્તક ગધમાં લખેલુ' છે, પણુ એના વહેણુતો પ્વનિ નરણે 
કાવ્યતર'ગના ધ્વનિતી માકક કણુંપથ ૫૨ અથડાય છે. 

'ઝુખબઈ સમાચાર” 


પ્રોફેસર સાહેબે આ ગ્રન્ય બહાર પાડી સાહિત્યતી ઉત્તમ 
સેવા બજાવી છે. 
“રરાખધુ% 


ફાવ્યકળાના ધણા લેખો મનનીય છે. તેમાં લેખકનુ' ઉચ્ચ 
કોઢિનુ* જ્ઞાત, અંગ્રેજ લેખકો તથા કવિઓ સાથેનો! તેમતો ગાઢ 
સ'પક, સંસ્કૃત ગ્રન્થાનુ' ઊ'ડુ” જ્ઞાન, વાચન તયા અધ્યયન, 
તેમજ માનવહેદયની ઊંડી લાગણીઓના અનુભવ સ્પષ્ટપણે 
જણાય છે, કુદરતની પ્રેરણા તથા ઈશ્વર તરફની બક્ષીસ વિના 
આવા લેખો સ્હેલાદ્રધી લખી શકાય નહે. આ પુસ્તકને 
કલેજના અભ્યાસમાં તથા ગે પુસ્તકોમાંથી કેટલાક લેખોને 
મેટ્રિકના ગવપવસ'ગ્રહુમાં અવારનવાર સ્થાન મળે તો તે અયોગ્ય 
અથવા અસ્યાતે નહિ લેખાય. 


શ્રી, રમણુલાલ છગનલાલ દલાલ 
ઊ. એ., એસ. ટી. સી.) 


